Carmarthen  Rural'  District  tounrfi 
Cyngor  Dosbarth  Gwledig  Caerfyrddin 


ANNUAL  REPORT 
ADRODDIAD  BLYNYDDOL 


of  the 


Medical  Officer  of  Health 
Swyddog  Meddygol  Iechyd 

.>> 

ELFYN  T.  JONES 

B.Sc.,  M.R.C.S.,  L.R.C.P.,  D.P.H.,  M.F.C.M. 

and 

a’r 

Chief  Public  Health  Inspector  and  Housing  Manager 
Prif  Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus  a Rheolwr  Tai 

GETHIN  THOMAS 

F.R.S.H.,  A.I.H.M. 

for  the  Year 
am  y Flwyddyn 
1972 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2016  with  funding  from 
Wellcome  Library 


https://archive.org/details/b2883558x 


Carmarthen  Rural  District  Council 
CyngoT  Dos'barth  Gwledig  Caerfyrddin 


ANNUAL  REPORT 
ADRODDIAD  BLYNYDDOL 

of  the 

y 

Medical  Officer  of  Health 
Swyddog  Meddygol  Iechyd 

ELFYN  T.  JONES 

B.Sc.,  M.R.C.S.,  L.R.C.P.j  D.P.H.,  M.F.C.M. 

and 

ai’r 

Chief  Public  Health  Inspector  and  Housing  Manager 
Prif  Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus  a Rheolwr  Tai 

GETHIN  THOMAS 

F.R.S.H.,  M.AJPJHJ.,  AJ.H.M. 

for  the  Year 
am  y Flwyddyn 
1972 


PREFACE 


To  the  Chairman  and  Members  of  the  Carmarthen  Rural  District 

Counail. 

Mr.  Chairman  and  Gentlemen, 

I have  much  pleasure  in  presenting  my  Annual  Report  for  the 
year  1972,  and  am  pleased  once  more  to  record  that  the  health  of  the 
population  remained  at  a satisfactory  level. 

The  deaths  from  cancer  and  isohaemic  heart  disease  still  remain 
high  and  ischaemic  heart  disease  shows  a marked  increase  on  the 
previous  year.  It  is  essential  that  the  public  realise  that  the  remedy 
lies  very  much  in  their  own  hands  (or  should  I say  will-power)  in 
preventing  this  increasing  rate  of  death.  The  public  must  realise  the 
dangers  of  smoking  and  make  up  their  minds  to  abandon  it,  and  so 
remove  at  least  one  dangerous  factor  against  the  ravages  of  these  two 
diseases. 

Perhaps  the  greatest  changes  that  have  taken  place  during  the 
thirty-four  years  I have  been  here  has  been  the  provision  of  piped 
water  supplies  to  the  rural  areas  (even  to  some  of  the  more  remote 
ones),  the  provision  of  water-borne  sanitation,  erection  of  houses  by 
the  Council  and  the  large  number  of  houses  improved  with  grant-aid. 
All  the  foregoing  have  provided  not  merely  an  improved  amenity  in 
the  rural  areas  but  an  essential  factor  in  maintaining  and  improving 
the  health  of  the  population.  However,  I would  like  to  voice  a word 
of  warning  both  to  the  future  Council  and  the  public  at  large — beware 
of  pollution  and  see  that  it  is  not  contributed  to  by  the  unnecessary 
depositing  of  litter  throughout  our  beautiful  area. 

The  Chief  Public  Health  Inspector  and  Housing  Manager  will, 
in  his  report,  be  commenting  upon  the  sanitary  circumstances  of  the 
area,  and  I would  like  to  pay  tribute  .to  him  and  the  staff  of  the 
department  for  the  efficient  handling  of  public  health  matters. 

This  is  the  last  Report  I shall  make  to  the  Council,  and  therefore 
I should  like  to  place  on  record  my  appreciation  of  the  support,  help 
and  courteousness  that  I have  received  from  all  Members  of  the 
Council  throughout  the  years  and  from  the  officials  and  their  staff. 

I am.  Gentlemen, 

Your  obedient  Servant, 

ELFYN  T.  JONES, 

Medical  Officer  of  Health. 


RHAGA1R 


I’r  Cadeirydd  ac  Aelodau’r  Cyngor  Dosbarth  Gwledig  Caerfyrddin. 
Mr.  Cadeirydd  a Boneddigion, 

Pleser  o’r  mwyaf  yw  cyflwyno  fy  Adroddiad  Blynyddol  am  y 
flwyddyn  1972,  a chofnodi  bod  iechyd  trigolion  yr  ardal  wedi  parhau 
ar  lefel  digon  boddihaol. 

Mae  nifer  y marwolaethau  o gancr  a chlefyd  iscemig  y galon  yn 
dal  yn  uchel  ac  mae’r  marwolaethau  o glefyd  iscemig  y galon  wedi 
cynyddu’n  sylweddol  ar  y flwyddyn  cynt.  Mae’n  hanfodol  bod  y 
cyhoedd  yn  sy'lweddoli  bod  yr  ateb  i’r  broblem  hon  i raddau  helaeth 
yn  eu  dwylo’u  hunain  neu’n  hytrach  yn  dibynnu  ar  eu  hunan-ddis- 
gyblaeth..  Rhaid  i’r  cyhoedd  sylweddoli’r  peryglon  sydd  ynghlwm 
wrth  ysmygu,  a phenderfynu  rhoi’r  gorau  i’r  arferiad  fel  bod  un 
ffactor  yn  llai  i gyfrannu  at  achosion  y ddau  glefyd  hyn. 

Y prif  newidiadau  a gymerodd  le  yn  ystod  y pedair  blynedd  ar 
ddeg  ar  hugain  y bum  i’n  gweithio  gyda’r  awdurdod  hwn  yw  darparu 
prif  gyflenwadau  dwr  i’r  ardaloedd  gwledig  ac  hyd  yn  oed  i’r  ardal- 
oedd  mwyaf  anghysbell,  darpau  system  ddwr  i waredu  carthffosiaeth 
a dwr  brwnt,  adeiladu  tad  Cyngor  a gwella  nifer  sylweddol  o dai  drwy 
gyfrwng  y grantiau  gwella..  Mae’r  rhain  i gyd  nid  yn  undg  wedi  codi 
safon  y cyfleus'terau  yn  yr  ardaloedd  gwledig  ond  yn  ffactor  bwysig 
i gynnal  a gwella  iechyd  y trigolion.  Fodd  bynnag  dymunaf  fynegi 
gair  o rybudd  i’r  darpar  Gyngor  ac  i’r  cyhoedd  yn  gyffredinol,  bod 
perygl  i’r  amgylohedd  gael  ed  lygru  ac  mai  dyletswydd  pob  yr  un 
ohonom  yw  gofalu  peidio  a gollwng  sbwriel  o gwmpas  ein  gwlad 
brydferth. 

Bydd  y Prif  Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus  a Rheolwr  Tai  yn  ei 
adroddiad  yn  cyfeirio  at  amgylchi'adau  iechydol  yr  ardal,  a dymunaf 
dalu  teymged  iddo  ac  i staff  yr  adran  am  ddelio  mor  effeithiol  a 
ma'terion  iechyd  cyhoeddus. 

Hwn  fydd  fy  adroddiad  olaf  i’r  Cyngor  ac  felly  dymunaf  gofnodi 
fy  ngwerthfawrogiad  o gefnogaeth,  cymorth  a chwrteisi  Aelodau’r 
Cyngor  a’r  swyddogion  a’u  staff  dros  y blynyddoedd. 

Yr  eiddoch  yn  gywir, 

Eich  Gwas  ufudd, 

ELFYN  T.  JONES, 

Swyddog  Meddygol  Iechyd. 


4 


No  speoiiic  Committees  deal  with  matters  of  public  health  ; the 
whole  Council  is  responsible. 

The  following  are  Members  of  the  Council  : — 

Mr.  P.  M.  Lewis  (Chairman) 

Mr.  H.  A.  Williams  (Vice-Chairman) 

Mr.  J.  O.  Davies 
Rev.  D.  D.  Protheroe 
Mr.  W.  D.  Richards 
Mr.  David  Jones 
Mr.  H.,  M.  Davies 
Rev.  D.  A.  Gwyn 
Mr.  F..  E,  John 
Mr.  Daniel  Williams 
(died  3/1/72) 

Mr.  B.  D.  Edwards 
Mr.  E.  R.  Griffiths 
Mr.  H.  H.  Jones 
Mr.  D.  J.  V.  Jones 
Mr.  D.  H.  Pallant 
Rev.  W..  J.  Rees 
Mr.  T.  H.  Richards 
Mr.  J.  R.  Rees 
Mr.  J.  C.  Evans 
Rev.  W.  J.  Evan's 

Clerk  and  Chief  Executive  Officer  : 

Mr.  JOHNNIE  THOMAS. 

Medical  Officer  of  Health  : 

Dr.  ELFYN  T.  JONES,  B.Sc.,  M.R.C.S.,  L.R.C.P.,  D.P.H., 
MJF.C.M. 

Chief  Public  Health  Inspector  and  Housing  Manager  : 

Mr.  GETHIN  THOMAS,  F.R.S.H.,  M.A.P.H.I.,  A.I.HJVL 

Engineer  and  Surveyor  : 

Mr.  G.  G.  THOMAS,  M.<Inst.  B E. 

Treasurer  : 

Mr.  W.  P.  LI.  GREVILLE,  A.M.T.A.,  A.R.V.A. 


Mr.  I.  J.  Williams 

Mr.  William  Thomas 

Mr.  William  Evans 

Mr.  William  Davies 

Mr.  D.  P.  Jones 

Mr.  D.  J.  Stephens 

Mr.  S.  S.  Bowen 

Mr.  H.  D.  Bowen 

Mr.  G.  T.  Rees 

Mr.  V.  L.  James 

Mr.  E.  J.  Thomas 

Mr.  O.  J.  Williams  / 

Major  W.  H.  Butler-Jenkins^-^"^’ 
Mr.  J.  M.  Crimmins 
Mr.  B..  D.  R.  Thomas 


Mr.  W.  D.  Thomas 
Mr.  I..  P.  James 
Mr.  D.  C.  Thomas 


Nid  oes  pwyllgorau  arbennig  sy’n  delio  a materion  iechyd 
cyhoeddus ; mae’r  Cyngor  llawn  yn  gyfrifol. 


Mae’r  canlynol  yn  aelodau  o’r  Cyngor  : — 

Mr.  P.  M.  Lewis  (Cadeirydd) 

Mr.  H.  A.  Williams  (Is-Gadeirydd) 


Mr.  J.  O..  Davies 
Parch.  D.  D.  Protheroe 
Mr.  W.  D.  Richards 
Mr.  David  Jones 
Mr.,  H.  M.  Davies 
Parch.  D.  A.  G,wyn 
Mr.  F.  E.,  John 
Mr.  Daniel  Williams 
(bu  farw  3/1/72) 
Mr.  B.  D.  Edwards 
Mr.  E.  R.  Griffiths 
Mr.  T.  H.  Richards 
Mr.  H.  H.  Jones 
Mr.  D.  J.  V.  Jones 
Mr.  D.  H.  Pallant 
Parch.  W.  J.  Rees 
Mr.  J.  R.  Rees 
Mr.  J.  C.  Evans 
Parch.  W.  J.  B,  Evans 


Mr.  I.  J.  Williams 
Mr.  William  Thomas 
Mr.  William  Evans 
Mr.  William  Davies 
Mr.  D.  P.  Jones 
Mr.  D.  J.  Stephens 
Mr.,  S.  S.,  Bowen 
Mr.  H.  D.  Bowen 
Mr.  G..  T.  Rees 
Mr.  V.  L.  James 
Mr.  E.  J.  Thomas 
Mr.  J.  M.  Crimmins 
Mr..  O.  J.,  Williams 
Mr.  B.  D.  R.  Thomas 
Uwch  Gapten  W.  H.  Butler-Jenkins 
(bu  farw  28/12/72) 

Mr.  W.  D.  Th'omas 
Mr.  I.  P.  James 
Mr.  D.  C.  Thomas 


Clerc  a Phrif  Swyddog  Gweithredol  : 

Mr.  JOHNNIE  THOMAS. 

Swyddog  Meddygol  Iechyd  : 

Dr.  ELFYN  T.  JONES,  B.lSc.,  M.R.C.S.,  L.R.C.P.,  D.P.H., 
M.F.C.M. 


Prif  Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus  a Rheolwr  Tai : 

Mr.  GETHIN  THOMAS,  F.R.S.H.,  M.A.P.H.I.,  A.I.H.M. 


Peiriannydd  a Syrfewr  : 

Mr.  G.  G.  THOMAS,  M.Inst.B.lE. 


Trysorydd  : 

Mr.  W.  P.  LI.  GREVILLE,  A.I.M.T.A.,  A.R.V.A. 


STAFF— PUBLIC  HEALTH  AND  HOUSING  DEPARTMENT 


Medical  Officer  of  Health  : 

ELFYN  T.  JONES  B.,Sc.,  M.R.C.S.,  L.R.C.P.,  D.P.H., 
M.FJC.M. 


Chief  Public  Health  Inspector  and  Housing  Manager  : 

GETHIN  THOMAS,  F.R.S.H.,  M.A.P.H.L,  A.I.H.M 


Public  Health  Inspector  and  Deputy  Housing  Manager  : 

A.  G„  PITT,  M.A.P.H.I.,  A.I.H.M. 


Public  Health  Inspectors  and  Assistant  Housing  Officers  : 
R.  S.  MITCHELL,  M.A.P.H.I. 

E.  CLOSS-PARRY,  M.A.P.H.I. 


Additional  Public  Health  Inspector  : 

D.  MARTYN  DAVIES,  M.A.P.H.I. 

(terminated  duties  1/10/72) 

B.  A.  KNIGHT,  M.A.P.H.I. 
(commenced  dudes  2/10/72) 

Student  Public  Health  Inspector  : 

P.  M.  R.  DAVIES 


Technical  Assistant : 
RALPH  JONES 


Chief  Clerk  : 

D.  J.  G.  GRIFFITHS 


Clerks  : 

C.  B.  JONES  (Assistant  Chief  Clerk) 
Miss  M.  A.  DAVIES 
Miss  E.  O.  JONES 

(terminated  duties  11/6/72) 

Miss  W.  JAMES 

(Commenced  duties  19/6/72) 


•7— 


STAFF— ADRAN  IECHYD  CYHOEDDUS  A THAI 


Swyddog  Meddygol  Iechyd  : 

ELFYN  T.  JONES,  B.,Sc.,  M.R.C.iS.,  L.R.C.P.,  D.P.H., 
M.F.C.M. 


Prif  Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus  a Rheolwr  Tai : 

GETHIN  THOMAS,  F.R.S.H.,  M.A.P.H.I.,  A.I.H.M. 


Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus  a Dirprwy  Reolwr  Tai  : 

A.  G,  PITT,  M.A.P.H.I.,  A.I.H.M. 


Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus  a Swyddogion  Tai  Cynorthwyol  : 
R.  S.  MITCHELL,  M.A.P.H.I. 

E.  CLOSS-PARRY,  M.A.P.H.I. 


Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus  Ychwanegol : 

D,  MARTYN  DAVIES,  M.A.P.H.I. 

(terfynodd  ei  ddyletswyddau  ar  1/10/72) 

B.  A.  KNIGHT,  M.A.P.H.I. 

(cychwynodd  ei  ddyletswyddau  ar  2/10/72) 

Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus — Myfyriwr  : 

P.  M.  R.  DAVIES 


Cynorthwywr  Technegol : 
RALPH  JONES 


Prif  Glerc  : 

D.  J.  G.  GRIFFITHS 


Clercod  : 

C.  B.  JONES  (Prif  Glerc  Cynorthwyol) 
Miss  M.  A.  DAVIES 
Miss  E.  O.  JONES 

(terfynodd  ei  dyletswyddau  ar  11/6/72) 
Miss  W.  JAMES 

(cychwynodd  ei  dyletswyddau  19/6/72) 


— 8— 


SOCIAL  CONDITIONS  OF  THE  AREA 


The  Carmarthen  Rural  District  covers  an  area  of  202,733  acres 
and  has  29  Parishes  which  for  Public  Health  Administration  purposes 
are  divided  into  three  divisions  each  being  under  the  supervision  of 
a Public  Health  Inspector., 


The  Divisions  are  as  follows  :> — 


Carmarthen  Division 


Llangendeirne  Division 


Whitland  Division 


Parishes  of  Abergwili,  Abernam, 
Cynwyl  Elfed,  Llanpumsaint,  Llan- 
gain,  Llangynog,  Llanllawddog, 
Llanstephan,  Newchurch,  Meidrim, 
Trelech-ar-Betws  and  St.  Clears. 

Parishes  of  Llanarthney,  Llan- 
ddarog,  Llangunnor,  Llandyfaelog, 
Llangendeirne  and  St.  Ishmael. 

Parishes  of  Laughame  Township, 
Llanboidy,  Llanddowror,  Llan- 
gynin,  Llanwinio,  Cilymaenllwyd, 
Henllanfallteg,  Liandissilio-East, 
Eglwyscummin,  Pendine  and  Whit- 
land. 


The  mid-year  home  population  as  estimated  by  the  Registrar- 
General  for  1972  is  27,810., 

The  area  is  mainly  agricultural,  the  inhabitants  being  engaged 
in  farming  and  allied  trades.  Milk  factories  are  situated  at  Whitland 
and  St.  Clears — the  one  a't  Pensarn  (Llangunnor)  dosed  down  during 
the  year. 

Part  of  the  parishes  of  Llanarthney,  Llanddarog  and  Llangen- 
deime  border  on  the  anthracite  coalfield,  and  naturally  the  main 
occupation  of  that  area  is  coal  mining. 

There  are  a number  of  quarries  throughout  the  rural  area,  some 
of  which  produce  lime  used  extensively  by  the  farming  industry'  and 
others  producing  ohippings  and  tarmacadam  used  throughout  the 
area  for  road  construction  and  maintenance  in  general  building  work. 

No  particular  occupation  (coal  mining  excepted)  can  be  said  to 
have  any  prejudicial  effect  upon  the  health  of  the  people. 


— 9 — 


AMODAU  CYMDEITHASOL  YR  ARDAL 

Mae  202,733  o erwau  yn  Nosbarth  Gwledig  Caerfyrddin,  a 29 
o Blwyfi  a rhennir  rhain  i dri  rhabarth  ar  gyfer  Gweinyddu  Iechyd 
Cyhoeddus,  a phob  un  o’r  tri  dan  oruchwylaaeth  Arolygwr  Ieohyd 
Gyhoeddus. 

Mae’r  Rhanbarchau  fel  a ganlyn  : — 

Rhanbarth  Caerfyrddin  ...  Plwyfi  Abergwlli,  Abernant,  Cyn- 

wyl  Elfed,  Llanpumsaint,  Liangain, 
Llangynog,  Llanllawddog,  Llan- 
steffan,  Llan  Newydd,  Meidrim, 
Trelech-a’r-Betws  a San  Cler. 

Rhanbarth  Llangyndeyrn  ...  Plwyfi  Llanarthne,  Llanddarog, 

Llangynnwr,  Llandyfaelog,  Llan- 
gendeym  a Sant  Ishmael. 

Rhanbarth  Hen  Dy  Gwyn  Plwyfi  Tref  Laoharn,  Llanboidy, 

Llanddowror,  Llanigynin,  Llanwin- 
io,  Cilymaenllwyd,  Henllanfallteg, 
Dwyrain-Llandissilio,  Eglwyscym- 
mun,  Pentwj^n  a Hen  Dy  Gw)’n. 

Poblogaeth  gartref  can  y flwyddyn  1972  fel  a amcangyfrifwyd 
gan  y Cofrestrydd  Cyffredinol,  yw  27,810. 

Arad  amaethyddol  yw  hi  yn  bennaf  gyda’r  trigolion  yn  ymwneud 
a ffermio  a’r  crefftau  sy’n  gysylhiedig  a hynny.. 

Mae  ffatrioedd  llaeth  yn  Hen  Dy  Gwyn  a San  Cler — cauwyd 
yr  un  ym  Mhensarn  (Llangynnwr)  yn  ystod  y flwyddyn.. 

Mae  rhan  o blwyfi  Llanarthne,  Llanddarog,  a Llangyndeyrn  yn 
ffinio  a’r  maes  glo  caled  ac  yn  naturiol  prif  waith  yr  ardal  honno  yw’r 
gwaith  glo. 

Mae  nifer  o chwareli  yn  yr  ardal  wledig,  rhai  ohonynt  yn  cyn- 
hyrchu  caloh  a ddefnyddir  yn  helaeth  gan  y diwydiant  amaethyddol, 
ac  eraill  yn  cynhyrchu  man-gerrig  a thramac  a ddefnyddir  yn  yr  holl 
ardal  i wneud  ffyrdd  ac  adeiladu. 

Ni  ellir  dweud  bod  unrhyw  waith  arbennig  (ag  eithrio’r  gwaith 
glo)  yn  cael  effaith  niweidol  ar  iechyd  y bobl. 


—10— 


The  Rateable  value  of  the  area  is  £640,814  the  sum  represented 
by  a Penny  Rate  £6,099  and  the  number  of  dwellings  according  to 
the  Rate  Book  is  10,259. 


Comparison  for  the  last  five  years. 


Year 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

Population 

28,100 

27,950 

27,780 

27,780 

27,810 

Rateable  Value 

£584,580 

£600,222 

£627,119 

£623,348 

£640,814 

Penny  Rate  ... 

£2,290 

£2,362 

£2,495 

£5,823 

£6,099 

Dwellings 

9,739 

9,828 

9,887 

10,019 

10,259 

Public  Swimming  Baths  : 

There  are  no  public  swimming  baths  in  the  area  of  the  rural 
district. 


VITAL  STATISTICS 


Live  Births  : 


Males 

Females 

Total 

Legitimate  

207 

180 

387 

Illegitimate  

10 

14 

24 

217 

194 

411 

Birth  rate  per  1,000  estimated  home  population — 14.8. 

Still  Births  : 

Males 

Females 

Total 

Number 

— 

3 

3 

Rate  per  1,000  total  live  and 
Still-births 

7 

Rate  per  1,000  estimated  home 
population  

. . . 

...  ... 

0.11 

Total  Live  and  Still-Births 

217 

197 

414 

Infant  Deaths  (deaths  under  1 year) 

3 

3 

6 

11— 


Gwerth  Trethiannol  yr  ardal  yw  £640,814  y Gyfradd  Geiniog 
yn  £6,099  a nifer  yr  anheddau  yn  61  y Llyfr  Trethi  yw  10,259. 


Cymhariaeth  o’r  pum  mlynedd  ddiwethaf. 


1 1 ■ r-  ) 

Bhvyddyn 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

Poblogaeth 

28,100 

27,950 

27,780 

27,780 

27,810 

Gwerth  Trethiannol  ... 

£584,580 

£600,222 

£627,119 

£623,348 

£640,814 

Cyfradd  y Geiniog  ... 

£2,290 

£2,362 

£2,495 

£5,823 

£6,099 

Anheddau 

9,739 

9,828 

9,887 

10,019 

10,259 

Pyllau  Nofio  Cyhoeddus  : 

Does  dim  un  pwll  nofio  cyhoeddus  yn  ardal  y dosbarth  gwledig. 


YSTADEGAU  HANFODOL 

Byw-anedigion  : 


Gwryw 

Benyw 

Cyfanrif 

Cyfreithlon 

207 

180 

387 

Anghyfreithlon 

10 

14 

24 

217  194  411 


Cyfradd  geni  yn  61  y 1,000  o amcangyfrif  y boblogaeth  cartref — 


J O J ~~  J > ~ 

14.8. 

Marw-anedigion  : 

Gwryw 

Benyw 

Cyfanrif 

Nifer  ... 

Cyfradd  yn  61  y 1,000  o gyfan- 
rif  y byw  a’r  marw-anedigion 
Cyfradd  yn  61  y 1,000  a am- 
cangyfrif y boblogaeth  cart- 

— 

3 

3 

10 

ref  .. . 

... 

... 

— 

Cyfanrif  y Byw  a’r  Marw-Anedig- 

ion 

217 

197 

414 

Marwolaethau  Babanod  (Marwol- 

aethau  dan  1 oed)  ... 

3 

3 

6 

■12- 


Causes  of  Infant  Deaths  : 

Malignant  Neoplasm  Stomach 1 

Pneumonia  1 

Congenital  Anomalies  1 

Birth  Injury,  Difficult  Labour  etc  1 

Other  causes  of  Perinatal  Mortality  ...  ...  2 

Ages  at  which  Infant  Deaths  occurred  : 

Under  1 week  ...  ...  ...  ...  ...  4 

4 weeks  and  under  1 year  2 

Infant  Mortality  Rates  : 

Total  infant  deaths  per  1,000  live  births  ...  15 


Legitimate  infants  per  1,000  legitimate  live  births  ...  16 

Illegitimate  infants  per  1,000  illegitimate  live  births  ...  — 

Maternal  Mortality  : 

Number  of  Deaths  ...  ...  ...  ...  ...  ...  — 

Males  Females  Total 
Deaths  (All  Ages) 218  176  394 

Death  rate  per  1,000  estimated  home  population — 14.2 


—13— 


Achosion  Marwolaethau  Babanod  : 


Tyfiant  Milain  Stumog  ... 

. . ...  ... 

1 

Newmonda 

, , ...  ... 

1 

Anffurfiadau  Cynhenid  . . . 

. . ...  ... 

1 

Namngem,  Esgor  Anodd  etc 

. . ...  ... 

1 

Achosion  Eraill  o Farwolaethau 

Am-Eni 

2 

Oedran-marw’r  Babanod  : 

0 dan  1 wythnos  ... 

. . ...  ... 

4 

4 wythnos  ac  o dan  1 flwyddyn 

.. 

2 

Cyfradd  Marwolaethau  Babanod  : 

Cyfanrif  marwolaethau  babanod 

yn  61  y 1,000  o’r 

byw- 

anedigion  

...  ...  ... 

15 

Babanod  cyfreithlon  yn  61  y 1,000  o’r  byw-anedigion 

cyfreithlon 

...  ...  ... 

16 

Babanod  anghyfreithlon  yn  61  y 

1,000  o’r  byw-anedigion 

anghyfreithlon 

... 

...  

Marwolaethau  Mamolaeth  : 

Nifer  y marwolaethau 

Gwryw  Benyw 

Cyfanrif 

Marwolaethau  (Pob  Oedran) 

218  176 

‘394 

Cyfradd  Marwolaethau  yn  61  y 1,000  o’r  Amcangyfrif  y Bobl- 
ogaeth  Cartref — 14.2. 


Vital  Statistics  and  Comparison  for  the  last  Five  Years  : 


—14— 


, £ ^ 
Ti  a 
<u 

s >> 

Q_ 
a k 

£ QJ 

Rate  per 
1,000 
Live 
| Births 

o 

34.0 

26.0 

1 

m 

m 

d 

rvi 

[ 21.58 

1 

I 17.0 

*sg 

HH  ^ 

No.  j 

1 

1 

v.  | 

00 

Os 

1 

latemal 

Deaths 

Rate  per 
1,000 
Total 
1 Births 

0.00 

8 

o 

0.00 

00‘0 

0.00 

Not 

available 

- 

No. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 J 

- 

2 

c 

5 

»| 

Rate  per 
i 1,000 
Live  and 
| Still-Birth§ 

1 

7.0 

1 

10.0 

23.0 

o 

oo 

2 

d 

if 

q 

Cv) 

<*> 

No.  j 

m 

”T 

2 

1 

Deaths 
(all  causes) 

i.  . . . 

1 Rate  per 
j 1,000 
Population 

: 

Z'H*  i 
_ 1 

12.7 

14.4 

14.5 

ro 

rvj 

y—i 

12.1 

i 

No.  i 

Os 

m 

o 

o 

405  1 

345  | 



1 

Live  Births 
1 

I,  Rate  per 

j 1,000 

Population 

1 

*14.8 

14.8 

1 • . 

r-, 

m 

i-H 

i ^ 

n- 

OO 

14.8 

1 

No. 

1 

r— < 

rg 

Cvl 

m 

ON 

m 

417 

. 

1 

Estimated 

Mid-Year 

Home 

Population 

27,810 

o 

00 

r- 

M 

27,870 

27,950 

28,100 

CM 

r- 

GN 

r— * 

C/5 

<u 

Year 

1972 

1971 

1970 

1969 

1968 

T3 

C 

03 

li 

c 

W 

Adjusted:  Live  birth-rate  (comparability  factor  1.17)==17.3  per  1,000. 

Death  rate  (comparability  factor  1.02)  = 14.5  per  1,000. 


Ystadcgau  Hanfodol  a Chymhariacth  o’r  Pum  Mlynedd  Ddlwcthaf  : 


15 


J ? 

o 

U o 
cd  G 
•7?  cd 

S-QC 

p ca  ca 

' Cyfradd 
yn  61  y 
1,000  o'r 
Byw 

' Anedigion 

1 

• . 

' 

[ 15.0 

!;  34.0 



q 

vd 

rvl 

20.35 

j 21.58 

r 

17.0 

£CQ-t3 

S 3 

Nifer 

I 

_i 

VO 

,,3- 

r-H 

»“H 

OO 

ON 

T 

Marwolacthau 

Mamolacth 

l . 

Cyfradd 
yn  61  y 
1,000  0 
Gyifanrif  y 
Genedi- 
gaethau 

8 

d 

8 

d 

8 

d 

0.00 

d 

& 

a 

• rH 

T3  w 

1 

Nifer 

l 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

] 

a 

0 

*3 

c 

cd 

1 

> 

Cyfradd 
yn  61  y 
1,000'  o’r 
Byw  a’r 
Marw- 
Anedigion 

7.0 

fc . 

i» 

| 10.0 

23.0 

q 

OO 

r-H 

0 

1/-N 

vd 

r-i 

q 

»-H 

c 

cd 

S 

| 

Nifer 

ro 

0 

r-H 

r- 

1 

a 

2 *> 

■B  0 

o JG 
cd  O 

■3  59 
E-g 

Cyfradd 
yn  61  y 
1,000  o’r 
i boblogaeth 

r-H 

* 

f 12.7 

. . . 

14.4 

1 , . 

14.5 

12.3 

r-H 

r-H 

. 

cd  Q. 

S5 

I 

Nifer 

394 

354  j 

400  | 

405 

345 

1 

C 

O 

S 

■3 

0 

c 

cd 

1 

JG 

^ u 

T)  O 

& 

2‘°g.2 

>.cgxi 

M O 

*14.8 

OO 

r-H 

u-N 

14.1 

L 

OO 

OO 

r-H 

i. 

M 

1 

Nifer 

1 

411 

412 

1 

r-4 

rsj 

393  | 

417 

. 

1 

Amcangyfrif 
y boblogaeth 
gartref 
ganol  y 
flwyddyn 

O 

OO 

27,780 

27,870 

27,950 

O 

Q 

OO 

rv) 

Cs) 

ON 

2 

a 

" Si 

c 

U 

Cvl 

r-H 

O 

On 

OO 

T3 

Is*- 

r- 

NO 

VO 

q 

On 

On 

ON 

ON 

ON 

■s 

r-H 

r-H 

r-H 

r-H 

r-H 

•— < 

0 

oq 

2p 

♦Cynhwyswyd  : Cyfradd  y byw-anedigion  (ffactor  cymharedd  1.17)  — 17.3  yn  61  y 1,000. 

Cyfradd  marw  (ffactor  cymharedd  1.02)  — 14.5  yn  61  y 1,000. 


16- 


CLASSIFICATION  OF  DEATHS  1972 


Males 

Females 

Total 

Late  Effects  of  Respiratory  T.B 

. . . 

1 

— 

1 

Malignant  Neoplasm,  Buccal  Cavity  etc.  ... 

1 

— 

1 

Malignant  Neoplasm,  Oesophagus  ... 

1 

1 

2 

Malignant  Neoplasm,  Stomach 

5 

5 

10 

Malignant  Neoplasm,  Intestine 

1 

7 

8 

Malignant  Neoplasm,.  Lung,  Bronchus 

8 

— 

8 

Malignant  Neoplasm,  Breast 

— 

8 

8 

Malignant  Neoplasm,  Uterus 

— 

4 

4 

Malignant  Neoplasm,  Prostate 

2 

— 

2 

Leukaemia 

1 

— 

1 

Other  Malignant  Neoplasms 

10 

9 

19 

Benign  and  Unspecified  Neoplasms 

1 

— 

1 

Diabetes  Mellitus  ... 

3 

3 

6 

Other  Endocrine  etc.  Diseases 

— 

1 

1 

Anaemias 

1 

— 

1 

Other  Diseases  of  Blood  etc. 

1 

— 

1 

Multiple  Sclerosis  ... 

— 

1 

1 

Other  Diseases  of  Nervous  system 

1 

— 

1 

Chronic  Rheumatic  Heart  Disease  ... 

1 

4 

5 

Hypertensive  Disease 

3 

4 

7 

Ischaemic  Heart  Disease  ... 

85 

33 

118 

Other  Forms  of  Heart  Disease 

8 

9 

17 

Cerebrovascular  Disease 

27 

44 

71 

Other  Diseases  of  Circulatory  System 

8 

9 

17 

Influenza 

2 

— 

2 

Pneumonia  ... 

6 

6 

12 

Bronchitis  and  Emphysema 

9 

1 

10 

Asthma 

— 

1 

1 

Other  Diseases  of  Respiratory  System 

10 

2 

12 

Peptic  Ulcer 

1 

— 

1 

Intestinal  Obstruction  and  Hernia  ... 

1 

— 

1 

Other  Diseases  of  Digestive  System 

2 

— 

2 

Nephritis  and  Nephrosis  ... 

2 

— 

2 

Hyperplasia  of  Prostate  

1 

— 

1 

Other  Diseases,  Genito-Urinary  System  . . . 

2 

2 

4 

Diseases  of  Musculo-Skeletal  System 

— 

4 

4 

Congenital  Anomalies 

1 

— 

1 

Birth  Injury,  Difficult  Labour  etc. 

— 

1 

1 

Other  Causes  of  Perinatal  Mortality 

1 

1 

2 

Symptoms  and  111  Defined  Conditions 

2 

s 

7 

Motor  Vehicle  Accidents  ... 

6 

3 

9 

All  Other  Accidents 



6 

6 

Suicide  and  Self-Inflicted  Injuries  ... 

3 

1 

4 

All  Other  External  Causes  ... 

— 

1 

1 

218 

176 

394 

Deaths  in  Age  Groups 

0 — 1 years — 6 
1< — • 4 years — 1 
15' — 24  years — 3 
25 — 34  years — 2 


35 — 44  years — 6 
45t— 54  years — 24 
55 — 64  years — 64 
651 — 74  years — 142 
75  and  over  — 146 


—17— 

DOSBARTHIAD  Y MARWOLAETHAU  1972 


Effeithiau  Diweddar  Darfodedigaeth  Anadlol 

Gwrywod 

1 

Benywod 

Cyfanrif 

1 

Tyfiant  Milain,  Y Geg  etc.  ... 

1 

— 

1 

Tyfiant  Milain,  Y Llwnc  ... 

1 

1 

2 

Tyfiant  Milain,  Y Stumog  ... 

5 

5 

10 

Tyfiant  Milain,  Y Coluddion  y Perfeddyn 
Bach 

1 

7 

8 

Tyfiant  Milain,  Yr  Ysgyfaint  a’r  Broncws  ... 

8 

— 

8 

Tyfiant  Milain,  Y Fron 

— 

8 

8 

Tyfiant  Milain,  Y Groth  ... 

— 

4 

4 

Tyfiant  Milain,  Y Prostad  ... 

2 

— 

2 

Canser  y Gwaed 

1 

— 

1 

Tyfiannau  Milain  Eraill 

10 

9 

19 

Tyfiannau  Diniwed  ac  Amrywiol  ... 

1 

— 

1 

Clefyd  Siwgr  ... 

3 

3 

6 

Clefydau  Endocringol  Eraill 

— 

1 

1 

Anemiau 

1 

— 

1 

Clefydau  Eraill  y Gwaed  etc 

1 

— 

1 

Y Parlys  Ymledol 

— i 

1 

1 

Afiechydon  Newrolegol  Eraill 

1 

— 

1 

Clefyd  Rhematig  y Galon  ; Cronig  ... 

1 

4 

5 

Gorbwysedd  Gwaed  ... 

3 

4 

7 

Clefyd  Iscemig  y Galon 

85 

33 

118 

Clefydau  Eraill  y Galon 

8 

9 

17 

Afiechyd  Cerebro-wythiennol 

27 

44 

71 

Clefydau  Eraill  y Gyfundrefn  Gylchredol  ... 

8 

9 

17 

Ffliw  ... 

2 

— 

2 

Newmonia 

6 

6 

12 

Broncitis  ac  Emffysema 

9 

1 

10 

Asthma 

— 

1 

1 

Clefydau  Anadlol  Eraill 

10 

2 

12 

Briw  Peptig  ...• 

1 

— 

1 

Ataliad  Colyddol  a Thorri’r  Llengig 

1 

— 

1 

Clefydau  Eraill  y Gyfundrefn  Treulio 

2 

— 

2 

Neffritis  a Neffrosis  ... 

2 

— 

2 

Gordyfiant  y Prostad 

1 

— > 

1 

Clefydau  Eraill  y Gyfundrefn  Genedo- 
Arennol 

2 

2 

4 

Clefydau  y Gyfundrefn  Cyhyro-Ysgerbydol 

— 

4 

4 

Anffurfiadau  Cynhenid 

1 

— 

1 

Nam-geni,  Esgor  Anodd,  etc.  ...  .., 

Achosion  Eraill  o Farwolaethau  An-Eni  ... 

— 

1 

1 

1 

1 

2 

Symptoniau  a Chyflyriau  Annelwig  ... 

2 

5 

7 

Damweiniau  Cerbydau 

6 

3 

9 

Pob  Damwain  Arall  ... 

— 

6 

6 

Hunanladdiad  a Hunan-Niweidiau  ... 

3 

1 

4 

Achosion  Allanol  Eraill 

. 

1 

1 

218  176  394 


Marwolaethau  Mewn  Grwpiau  Ocdran 

0 — 1 oed — 6 35 — 44  oed — 6 

1 — 4 oed — 1 45 — 54  oed — 24 

15 — 24  oed—  3 55—64  oed—  64 

25—34  oed—  2 65—74  oedt— 142 

75  a throsodd' — 146 


-18- 


Cancer 

The  number  of  deaths  from  cancer  in  recent  years  : — 


1968 

K 

1969|jl970 

. j 

1971 

1972 

Malignant  Neoplasm,  Buccal  Cavity  etc. 

— 

■ v 

- \ 1 

, If  ■ 

1 

1 

Malignant  Neoplasm — Stomach 

6 

9 | 8 

1 . J|  i 

9 

10 

Malignant  Neoplasm — Lung,  Bronchus 

8 i 

11  12 

9 | 8 

1, 

Malignant  Neoplasm — Breast  ... 

6 

i — 1 — — • — 

1 4 

i , it  i i 

1 -l| 

3 | 8 

Malignant  Neoplam — Uterus 

3 ' 

6 1)  3 

1 

4 

Malignant  Neoplasm — Prostate 

— 

, Li  2 

1 

l 2 

ii 

Malignant  Neoplasm — Intestine... 

— 

« j " 

12  1 8 

• !i 

Malignant  Neoplasm — Oesophagus 

— 

2 j 4 

, ,11 

1! 

13  2 

t. 

Other  Malignant  Neoplasm  etc.  ... 

19 

. 

i 23  \ 19  1 14  t 19 

i t)  | t| 

Totals 

42 

— 

’ 63  i 64  1 53  1 62 

b 1 j 

TUBERCULOSIS 
Respiratory  Tuberculosis  : 

During  the  year,  three  new  cases  (2  males  ; 1 female)  were 
notified  as  compared  with  six  in  1971  and  eight  in  1970. 

The  cases  occurred  in  the  following  age  groups  : — 

25 — 34  years — 1 
55 — 64  years — 1 
75  years  and  over — 1 

There  was  one  male  death  from  the  disease. 


Nan-Respiratory  Tuberculosis  : 

One  new  female  case  aged  43  years  notified. 


—19— 


Canser 


Dangosir  isod  nifer  y marwolaethau  o ganser  yn  y blynyddoedd 
diweddar. 


1968 

1969 

f 

,1970 

i t 

— 

1971 

4972 

Tyfiant  Milain,  Y Geg  ... 

— 

— 

i \ 

i 

1 

1 

Tyfiant  Milain,  Y Stumog 

6 

9 

■ 8 

9 

' 10 

Tyfiant  Milain,  Yr  Ysgyfaint  a’r  Broncws  ... 

8 ' 

11 

12 

! 

9 

8 

Tyfiant  Milain,  Y Fron  ... 

6 

1 ( 4 

i i ill 

3 

8 

Tyfiant  Milain,  Y Groth 

3 

' 6 

3 

\ i i 

1 

4 

Tyfiant  Milain,  Y Prostad 

— 

2 ' 

1 

2 

Tyfiant  Milain,  Coluddion  y Perfeddyn  Bach 

— 

8 

11 

* 

12 

8 

Tyfiant  Milain,  Y Llwnc 

— 

2 4 

i_< i|_ 

3 

' 2 

Tyfiant  Milain,  Eraill  ... 

19 

23  ! 19 
. -i| 

14 

. 

' 19 


Cyfanrifau  ... 

42 

’ 63  l!  64 



53  f 62 

— i — 

DARFODEDIGAETH 
Darfodedigaeth  Anadlol  : 

Yn  ystod  y flwyddyn  hysbyswyd  tri  achos  newydd  (2  wryw  ; 
1 benyw)  o gynharu  a chwech  yn  1971  ac  wyth  yn  1970. 

Roedd  y tri  achos  yn  y grwpiau  oedran  canlynol  : — 

25—34  oed — 1 
55 — 64  oed. — 1 
75  oed  a throsodd — 1 

Bu  farw  un  dyn  o’r  clefyd  hwn. 


Darfodedigaeth  An-Anadlol  : 

Hysbyswyd  un  achos  newydd  sef  menyw  43  oed. 


-20- 


TUBERCULOSIS  REGISTER— NOTIFICATIONS  AND 

WITHDRAWALS 


i 

Respi 

ratory 

Nc 

Respi 

>n- 

ratory 

Totals 

M 

1 F ' 

M 

F 

7! 

p 

Number  of  cases  on  Register 
1/1/72  

61 

30 

13 

18 

74 

48 

Number  of  cases  notified  for 
the  first  time  during  the 
year 

2 

1 

1 

2 

2 

Number  of  transfers  from 
other  areas  during  the  year 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Number  of  cases  removed 
from  the  Register  during 
the  year  ... 

1 4 

1 

4 

1 

Number  of  cases  remaining 
on  the  Register  as  at 
31/12/72  

l 59 

1 30 

13 

19 

72 

49 

—21— 


COFRESTR  DARFODEDIGAETH— HYSBYSIANNAU  AC 

OL-DYNIADAU 


Anadlol 

l. 

An-ai 

li 

tadlol 

Cyfanrif 

•1, 

G 

B ’ 

1 

G 

B 

G 

B 

Nifer  yr  achosion  ar  y Gof- 
restr  1/1/72 

: 61 

! 30 

13 

i 18 

74 

48 

Nifer  yr  achosion  a hysbys- 
wyd  am  y tro  cyntaf  yn 
ystod  y flwyddyn 

2 

1 

_ 

1 

2 

2 

Nifer  a drosglwyddwyd  o ar- 
daloedd  eraill  yn  ystod  y | 
flwyddyn 

1 



_____ 

| 

Nifer  yr  achosion  a ddile- 
wyd  oddi  ar  y Gofrestr  yn 
ystod  y flwyddyn 

! 

• 

: 

1 





4 

1 

Nifer  yr  achosion  yn  parhau 
ar  y Gofrestr  ar  31/12/72 

30 

13 

19 

22 

49 

■22' 


TUBERCUULOSIS— INCIDENCE  AND  DEATH  RATES 
FOR  THE  LAST  TWENTY  YEARS  1953-1972 


Incidence 

Deaths 

Case  Rate  per 

1,000 

Death  Rate  per 

S' 

c 

c 

Population 

Population 

Year 

Non- 

i 

Non- 

Resp. 

Resp.  | 

Total 

Resp.  | 

Resp.  | 

Total 

1953 

1.34 

.14 

1.48 

.10  j 

.03  | 

.13 

1954 

1.01 

.21 

1.22 

.18  | 

.18 

1955 

1.16 

.21 

1.37 

.32  j 

.03 

.35 

1956 

.67 

.18- 

.85 

.14  j 

— 

.14 

1957 

.88 

.03 

.91 

.11 

— 

.11 

1958 

.81 

.14 

.95 

.11 

— 

.11 

1959 

.39 

— 

.39 

.14 

— 

.14 

1960 

.53 

.11 

.64 

.10 

— 

.10 

1961 

.54 

.18 

.72 

.11 



.11 

1962 

.61 

.04 

.65 

.07 

.03 

.10 

1963 

.Id 

.07 

.18 

.04 

— 

.04 

1964 

.28 

.07 

.35 

— 

.03 

.03 

1965 

.18 

.03 

.21 

.03 

— 

.03 

1966 

.36 

.03 

.39 

- 

— 

— 

1967 

.25 

.07 

.32 

- 

- 

— 

1968 

.04 

— 

.04 

- 

— 

— 

1969 

.11 

.11 

1 .22 

- 

- 

— 

1970 

.29 

.04 

.33 

.04 

.04 

1971 

.22 

.18 

.40 

— 

— 

- 

1972 

.1.1 

.07 

.18 

.07 

— 

.07 

Average 

! 

for  the 

' 

twenty 

.49 

.10 

.59 

.08 

.00 

.08 

years 

Average 

for  the 

first  5 

year  period 

1.01 

.15 

1.16 

.17 

.01 

.18 

1953-1957 

Average 

for  the 

last  5 

year  period 

.15 

.08 

.23 

.02 

.00 

.02 

1968-1972 

f: 

—23— 


DAFODEDIGAETH— DIGWYDDEDD  A CHYFRADDAU 
MARWOLAETHAU  AM  YR  UGAIN  MLYNEDD 
DIWETHAF  1953-1972 


Digwyddedd 

Marwolaethau 

Cyfradd  achos  yn  ol  y 

Cyfradd  marwolaeth  yn  ol 

1,000 

o’r  boblogaeth 

y 1,000'  o’r  boblogaeth 

Blwyddyn 

1 An- 

i An- 

Anadlol 

i Anadlol 

Cyfanril 

Anadlol  i 

l Anadlol , 

Cyfanril 

1953 

1.34 

' .14 

1.48 

.10 

.03 

.13 

1954 

1.01 

.21 

1.22 

.18 

' 

.18 

1955 

1.16 

.21 

1.37 

.32 

.03 

.35 

1956 

.67 

.18 

.85 

.14 

— 

.14 

1957 

.88 

.03 

.91 

.11 

) 

’ .11 

1958 

.81 

.14 

.95 

.11 

— 

.11 

1959 

.39 

' 

.39 

.14 

— 

.14 

1960 

.53 

.11 

.64 

.10 

( 

; .10 

1961 

.54 

.18 

.72 

.11 

— 

.11 

1962 

.61 

.04 

.65 

.07 

.03 

.10 

1963 

.11 

.07 

.18 

.04 

— 

.04 

1964 

.28 

.07 

l .35 

— 

’ .03 

.03 

1965 

.18 

.03 

.21 

.03 

— 

.03 

1966 

.36 

.03 

.39 

— 

— 

— 

1967 

.25 

.07 

1 .32 

— 

— 

— 

1968 

.04 

.04 

— 

— 

— 

1969 

.11 

1 .11 

1 .22 

— 

— 

— 

1970 

.29 

.04 

.33 

.04 

.04 

1971 

.22 

.18 

i .40 

— 

— 

1 

1972 

.11 

.07 

.18 

.07 

— 

.07 

Cyfartaledd 
am  yr  ugain 

.49 

.10  ' 

1 .59 

.08 

I 

.00, 

.08 

mlynedd 

Cyfartaledd 
am  y cyfnod 
cyntaf  o bum 

mlynedd 

1953-1957 

1.01 

.15 

1.16 

.17 

• 

.01 

.18 

Cyfartaledd 
am  yr  ail 
gyfnod  o bum 

( 

mlynedd 

1968-1972 

.15 

.08 

.23 

.02 

.00 

.02 

-24- 


GENERAL  PROVISION  OF  HEALTH  SERVICES 
IN  THE  AREA 


Laboratory  Facilities : 

As  in  former  years  the  Public  Health  Laboratory,  situated  at  the 
West  Wales  General  Hospital,  Glangwili,  Carmarthen,  and  which  is 
under  the  direction  of  Dr.  H.  D.  S.  Morgan,  again  proved  of  in- 
estimable value  to  the  health  services  of  the  area. 

Ambulance  Facilities  : 

Ambulance  facilities,  including  facilities  for  the  transport  of 
sitting  car  cases  are  under  the  control  of  the  County  Council. 

Home  Nursing  Service  : 

Twelve  district  nurses  in  direct  employ  of  the  County  Council 
in  the  following  districts : — 

Drefach,  Ferryside,  Gorslas,  Laugharne,  Llanstephan,  Meidrim/ 
Trelech,  Ponltyates,  Cynwyl  Elfed,  Llanboidy,  Llanarthney,  St. 
Clears  and  Whitland. 

In  addition  the  five  district  nurses  (including  one  relief)  employed 
in  the  Carmarthen  area  undertake  duties  in  the  Rural  area. 

Child  Health  Clinics : 

Ten  Child  Health  Clinics  in  the  area  viz  : — Carmarthen,  Ferry- 
side,  Cross  Hands,  Laugharne,  Llanstephan,  Meidrim,  Pendine,  Pont- 
yates,  St  Clears  and  Whitland. 

Ante-Natal  Clinics : 

One  Ante-Natal  clinic  : — Cross  Hands. 

The  Care  of  Unmarried  Mothers  and  their  Children  : 

Arrangements  are  made  for  unmarried  mothers  to  be  admitted 
to  one  of  the  following  hostels  — Northlands,  Cardiff  ; Cwmdonkin 
Shelter,  Swansea  ; The  Llandaff  Diocesan  Moral  Welfare  Committee 
Hostel,  Penarth,  or  the  St.  Martin’s  Home,  Hereford. 

This  is  the  responsibility  of  the  County  Council,  and  also  the  St. 
Davids  Diocesan  Moral  Welfare  Committee. 

Hospital  Accommodation  : 

General  Hospital  Facilities  : 

Hospital  facilities  are  available  at  Priory  Street  and  at  Glangwili, 
Carmarthen  and  both  are  known  as  the  West  Wales  General  Hospital. 
The  Hospital  provides  treatment  for  general  medical  and  surgical 
diseases  for  the  whole  of  the  West  Wales  area.  The  West  Wales 


■25— 


DARPARIAETH  GYFFREDINOL  O WASANAETHAU 
IECHYD  YN  YR  ARDAL 

Cyfleusterau  Labordy  : 

Fel  yn  y blynyddoedd  cynt  mae’r  Labordy  Iechyd  Cyhoeddus 
sydd  yn  Ysbyty  Gyffredinol  Gorllewin,  Glangwili,  Caerfyrddin,  ac 
sy  o dan  gyfarwyddyd  Dr.  H.  D..  S.,  Morgan,  eto  wedi  bod  o werth 
amhrisiadwy  i wasanaethu  iechyd  yr  ardal. 

Cyfleusterau  Ambiwlans  : 

Mae’r  cyfleusterau  ambiwlans,  yn  cynnwys  cyfleusterau  trafnid- 
iaeth  moduron  achosion  eistedd,  dan  reolaeth  y Cyngor  Sir.. 

Gwasanaeth  Nyrsio  Cartref  : 

Deuddeg  o nyrsus  ardal  a gyflogir  yn  uniongyrchol  gan  y Cyngor 
Sir  yn  yr  ardaloedd  canlynol : — 

Drefach,  Glan-y-Fferi,  Gorslas,  Lacharn,  Llansteffan,  Meddrim, 
Trelech,  Pontiets,  Cynwyl  Elfed,  Llanboidy,  Llanarthne,  San 
Cler  a Hen  Dy  Gwyn. 

Hefyd  mae’r  pump  nyrs  ardal  (gan  gynnwys  un  wrth  law)  a 
gyflogir  yn  ardal  Caerfyrddin  yn  ymgymryd  a dyletswyddau  yn  yr 
ardal  Wledig. 

Clinigau  Iechyd  Plant : 

Mae  deg  o Glinigau  Iechyd  Plant  yn  yr  ardal,  sef  Caerfyrddin, 
Glan-y-Fferi,  Cross  Hands,  Lacharn,  Llansteffan,  Meidrim,  Pentwyn, 
Pontiets,  San  Cler  a Hen:  Dy  Gwyn. 

Clinigau  Cyn-geni : 

Mae  un  clinig  Cyn  Geni  yn  Cross  Hands. 

Gofal  Mamau  Di-Briod  a’u  Plant : 

Gwneir  trefniadau  i dderbyn  mamau  di-briod  i un  o’r  hosteli 
canlynol  'Northlands,  Caerdydd  ; Cwmdonkin  Shelter,  Abertawe  ; 
Hostel  Pwyllgor  Lies  Moesol  Esgobaeth  Llandaf,  Penarth,  neu 
Cartref  San  Martin,  Henffordd. 

Mae  hyn  yn  gyfrifoldeb  y Cyngor  Sir,  ac  hefyd  y Pwyllgor  Lies 
Moesol  Esgobaeth  Dewi  Sant. 

Gwelyau  yn  yr  Ysbyty  : 

Cyfleusterau  Cyffredinol  Ysbyty  : 

Mae  cyfleusterau  ysbyty  ar  gael  yn  Stryd  y Prior  ac  yn  Glangwili, 
Caerfyrddin,  a gelwir  y ddau  le  yn  Ysbyty  Cyffredinol  Gorllewin 
Cymru.  Mae’r  Ysbyty  yn  darparu  triniaeth  ar  gyfer  clefydau  cyffred- 


—26- 


Hospital  Management  Committee  also  provide  beds  for  geriatric 
patients. 

Chiropody  Service  : 

(a)  The  County  Council  have  established  a chiropody  clinic  at 
Abergwili,  Bancffosfelen  and  Drefach. 

(b)  Voluntary  Organisations  have  established  clinics  at  Carway, 

Cefneithin,  Ferryside,  Gorslas,  Laugharne,  Llanarthney, 
Llanstephan,  St.  Clears,  Whitland,  and  Coomb  Cheshire 
Home.  \ 

Venereal  Diseases  : 

The  Regional  Hospital  Board  is  responsible  for  the  treatment  of 
Venereal  Diseases.  Special  clinics  where  free  treatment  may  be 
obtained  under  conditions  of  secrecy  and  confidence  are  held  at  the 
West  Wales  General  Hospital,  Glangwili,  Carmarthen. 

These  clinics  are  held  as  follows 

Males  and  Females — First  and  Third  Friday  in  each  month 

2 p.m.  to  6 p.m. 

National  Assistance  Acts,  1948  and  1951  : 

Section  47  of  the  1948  Act — Removal  to  suitable  premises  of 
persons  in  need  of  care  and  attention. 

During  the  latter  part  of  the  year,  one  aged  female  was  removed 
under  an  Order  granted  by  a Court  of  Summary  Jurisdiction. 


—27— 


inol,  meddygol  a llaw-feddygol  i holl  ardal  Gorllewin  Cymru.  Mac 
Pwyllgor  Rheoli  Ysbyty  Gorllewin  Cymru  hefyd  yn  darparu  gwelyau 
i gleifion  geriatrig. 

Gwasanaeth  Trin  Traed  : 

(a)  Mae’r  Cyngor  Sir  wedi  sefydlu  clinig  trin  traed  yn  Aber- 
gwili,  Bancffosfelen,  a Drefach. 

(b)  Mae  Cymdeithasau  Gwirfoddol  wedi  sefydlu  clinigau  yng 
Ngharway,  Cefneithin,  Glan-y-Fferi,  Gorslas,  Lacharn,  Llan- 
arrhne,  Llansteffan,  San  Cler,  Hen  Dy  Gwyn  a Chartref 
Cheshire  Home. 

Clwyfau  Gwenerol : 

Mae’r  Bwrdd  Ysfoytai  Rhanbarthol  yn  gyfrifol  am  drin  Clefydau 
Gwenerol.  Gellir  cael  triniaeth  ddi-dal  a hynny’n  gwbl  gyfrinachol 
mewn  clinigau  arbennig  yn  Ysbyty  Gyffredinol  Gorllewin  Cymru. 

Cynhelir  y clinigau  hyn  fel  a ganlyn  : — 

Gwrywod  a Benywod^ — ^Dydd  Gwener  cyntaf  a’r  trydydd 

ym  mhob  mis  2 p.m.  hyd  6 p.m. 

Deddfau  Cymorth  Gwladol,  1948  a 1951  : 

Adran  47  o’r  Ddeddf  1948 — Symud  i anheddau  addas  bersonau 
sydd  angen  gofal  a sylw. 

Yn  ystod  rhan  olaf  y flwyddyn,  symudw^^d  un  fenyw  oedrannus 
o’i  chartref  yn  61  Gorchymyn  a ganiatawyd  gan  Lys  Awdurdodaeth 
Ddi-annod. 


— 28 — 


INFECTIOUS  DISEASES 


Infectious  diseases  cases  notified  during  the  year  were  as  follows  : 


Measles  

Males 

15 

Females 

16 

Total 

31 

Dysentery  

2 

2 

4 

Scarlet  Fever  

2 

3 

5 

Infective  J aundice  ... 

1 

1 

2 

Respiratory  Tuberculosis  ... 

2 

1 

3 

Non-Respiratory  Tuberculosis 

— 

1 

1 

Distribution  of  the  above  Infectious  Disease  cases  into  Parishes  : 


Parish 

Measles 

Scarlet 

Fever 

Dysentery 

Infective 

Jaundice 

Respiratory 

Tuberculosis 

Non-Respiratory 

Tuberculosis 

Llanarthney  ... 

12 

i — 

_ 

1 

1 



Llanddarog 

4 

— 

— 

— 

— 

— 

Llandyfaelog  ...  ...  ...i 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

Llangain 

— 

— 

— « 1 

— 

• — 

1 

Llangendeirne  ...  . . .* 

5 

1 

1 

— 

1 

— 

Llangunnor  ...  ...  . . . 

2 

2 

— 

— 

1 

— 

Llanllawddog  ... 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

Meidrim  ...  ...  . . .i 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

Newchurch 

1 

— 

— 

1 

— 

— 

St.  Ishmael  ...  ...  ...i 

6 

— 

3 

1 

— 

VACCINATION  AND  IMMUNISATION 

Statistics  relating  to  Vaccination  and  Immunisation  during  the 
year  for  the  County  as  a whole,  given  by  the  County  Medical  Officer 
of  Health,  are  as  follows  : — 


BCG  Vaccination  (Whole  County) 


Contact  Scheme 

School  Children 

No.  skin  tested 

108 

1027 

No.  found  negative  ...  ...  ..., 

98 

895 

No.  vaccinated 

82 

887 

—29— 


CLEFYDAU  HEINTUS 


Roedd  yr  achosion  o glefydau  heintus  a hysbyswyd  yn  ystod  y 


flwyddyn  fel  a ganlyn  : — 

Gwrywod 

Benywod 

Cyfanrif 

Freeh  Goch 

15 

16 

' 31 

Dwymyn  Goch 

2 

2 

4 

Gwaedlif  ... 

2 

3 

5 

Clefyd  Melyn  Heintus  ... 

1 

1 

2 

Darfodedigaeth  Anadlol  ... 

2 

1 

3 

Darfodedigaeth  An-Anadlol 

— 

1 

1 

Gweler  isod  ddosbarthiad  o’r  Clefydau  Heintus  uchod  mewn 
Plwyfi  : 


Plwyf 

Freeh  Goch 

Dwymyn  Goch 

Gwaedlif 

Clefyd  Melyn 
Heintus 

Darfodedigaeth 

Anadlol 

Darfodedigaeth 

An-Anadlol 

Llanarthne 

12 

■ 

1 

1 

Llanddarog 

4 

1 — 

— 

— 

— 

— 

Llandyfaelog  ... 

• — 

1 

i — 

— 

— 

— 

Llangain  j ; . . 

— 

— 

— 

— 

1 

Llangyndeyrn  ... 

t 5 

' 1 

1 

— 

1 

— 

Llangunnor  . . j 

2 

2 

— 

1 

1 

— 

Llanllawddog  ... 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

Meidrim  ...  ..  j ...j 

i 

1 

1 ■ 

— 



— 

Llan  Newydd  ...  ...  ...i 

1 

i — 

' 

— 

— 

Sant  Ishmael  ...  ...  ...| 

6 

L_d 

3 

1 

1 

— 

— 

BRECHIAD  A HEINTREIDDIAD 

Mae’r  ystadegau  a roir  gan  Swyddog  Meddygol  Iechyd  y Sir 
am  Frechiad  a Heintreddiad  yn  ystod  y flwyddyn  am  y Sir  yn  gyfan 
fel  a ganlyn  :/ — 

Brechiad  BCG  (Sir  yn  gyfan) 


j 

Cynllun  Cysylltiol 

’ Plant  Ysgol 

Nifer  a gafodd  brawf  croen 

108 

1027 

Nifer  y rhai  negyddol 

98 

895 

Nifer  a frechwyd 

82 

887 

—30- 


Vaccination  of  persons  under  16  (Whole  County) 


Born 

1972 

Born 

1971 

Born 
1970  i 

i Bom 
1969 

1 

1965- 
1968  1 

Other 
— 16 

Boosters 

Triple  Antigen 

*124 

742 

77 

12 

26 

5 

1080 

Diphtheria/tetanus 

— 

26 

6 

19 

24 

i 10 

533 

Tetanus  ...  ...; 

5 

1 

5 

3 

. 26 

241 

173 

Polio  ...  ...1 

*97 

767 

101 

33 

1 81 

16 

1448 

Measles 

1 

68 

149 

29 

33 

i 7 

— 

Rubella 

— 

— 

— 

‘ 



289 

— 

*For  children  born  since  1972  appointments  under  the  computer  scheme  are 
made  at  the  current  recommended  schedule  of  primary  procedure  i.e.  first 
appointment  offered  at  six  months  and  full  primary  course  not  completed 
until  child  is  in  second  year  of  life.  Hence  the  reduced  figure  for  this 

particular  age  group. 


SCHOOLS 

The  Local  Education  Authority  is  the  County  Council.  There 
are  42  Primary  Schools  (46  Departments)  and  4 Secondary  Schools 
within  the  Rural  area. 

No  schools  within  the  area  of  the  Rural  District  were  closed  on 
account  of  infectious  diseases  during  1972. 


Water  Supply  : 

Mr.  G.  G.  Thomas,  the  Council’s  Engineer  and  Surveyor,  reports 
as  follows  on  the  position  at  the  end  of  1972  : 

The  position  in  the  area  during  the  year  was  not  as  satisfactory 
as  that  of  .the  preceeding  year.  A dry  Spring  was  followed  by  a very 
wet  early  Summer  and  then  a very  dry  late  Summer  and  Autumn. 
The  result  of  this  was  that  certain  areas  dependant  on  the  Llawddog 
source  had  to  receive  restricted  supplies  for  some  weeks  in  the  late 
Autumn. 

The  advent  of  the  Cwmtawel  Scheme  will  relieve  the  Llawddog 
source  of  some  of  its  burden  and  it  is  pleasing  to  note  that  tenders 
for  the  pipe-laying  part  of  this  Scheme  will  be  invited  early  in  1973. 


—31— 


Brechu  personau  o dan  16  ocd 


1 

Ganwyd  1 Ganwyd 

Ganwyd 

Ganwyd 

1965- 

Eraill 

Cyfnerthol 

1 

1972  | 

1971  ; 

1 

1970' 

1 

1969 

1968  1 

-16  j 

Antigen  Triphlyg  ... 

) *124 

742 

i 

77 

i 12 

1 

26 

5 

1080 

Diptheria/Tetanws 

— 

26 

6 

I 19 

24 

10 

533 

Tetanws 

5 

1 

5 

3 

26 

241 

173 

Polio 

*97 

767 

101 

33 

81 

16 

' 1448 

Freeh  Goch  . . 

1 

68 

149 

29 

33 

7 

— 

Rwbela 

— 

| 

1 

1 

1M 

289 

— 

*Ar  gyfer  plant  a anwyd  o 1972  ymlaen,  gwneir  apwyntiadau  dan  y cynllun 
compiwter  yn  61  y rhestr  gyfredol  a argymhellir  ar  gyfer  trefniadaeth  gyntaf  ; 
hynny  yw,  cynigir  yr  apwyntiad  cyntaf  ar  chwe  mis  ac  ni  chwblheir  y cwrs 
cyntaf  yn  llawn  tan  yr  ail  flwyddyn  ym  mywyd  y plentyn.  Mae’r  ffugur 
felly  yn  is  i’r  grwp  oedran  hwn. 


YSGOLION 

Yr  Awdurdod  Addysg  Lleol  yw’r  Cyngor  Sir..  Mae  42  o Ysgol- 
ion  Cynradd  (46  o Adrannau)  a 4 Ysgol  Uwchradd  yn  yr  ardal 
Wledig. 

Ni  chaewyd  un  ysgol  yn  ardal  y Dosbarth  Gwledig  oherwydd 
clefydau  heintus  yn  ystod  1972. 


Cyflenwad  Dwr  : 

Mae  Mr.  G.  G.  Thomas,  Peiriannydd  a Syrfewr  y Cyngor,  yn 
rhoi’r  adroddiad  canlynol  ar  y sefyllfa  ddiwedd  1972  : 

Nid  oedd  y sefyllfa  yn  yr  ardal  yn  ystod  y flwyddyn  mor  fodd- 
haol  a’r  flwyddyn  cynt.  Cawsom  wanwyn  sych,  ond  gwlyb  lawn  oedd 
deohrau’r  haf,  ond  roedd  diwedd  yr  haf  a’r  hydref  unwafth  eto  yn 
sych  iawn.  Oherwydd  y tywydd  sych  roedd  yn  rhaid  cyfyngu  ar  y 
dwr  am  rai  wythnosau  ar  ddiwedd  yr  Hydref  rnewn  rhai  ardaloedd 
sy’n  dibynnu  ar  gyflenwad  Llawddog.  Bydd  Cynllun  Cwmtawel  yn 
ysgafnhau  dipyn  ar  y baich  ar  gyflenwad  dwr  Llawddog,  a llawenydd 
yw  nodi  y gwahoddir  tendrau  am  y gwaith  o osod  pibau  ar  gyfer  y 
Cynllun  hwn,  yn  gynnar  yn  1973. 


—32— 


A start  was  made  late  in  the  year  on  the  Morfa  Bychan  Scheme 
Stage  II  which  will  provide  mains  water  to  areas  north  of  Whitland 
and  it  is  anticipated  that  some  part  of  the  Scheme  will  'become 
operational  before  the  end  of  1973.  In  conjunction  wiich  this  Scheme, 
extensions  to  the  mains  are  being  carried  out  at  Llanddowror,  Llan- 
stephan  and  Llangynog  and  these  will  be  completed  by  mid  1973. 

The  further  extension  of  the  Towy  Scheme  in  St.  Ishmael  area 
was  delayed  because  of  difficulties  in  acquiring  land  for  the  con- 
struction of  a service  reservoir.  Efforts  to  clear  up  this  matter  were 
still  proceeding  at  the  end  of  the  year. 

Two  small  extensions  were  carried  out  on  the  Capel  Devvi  road 
to  improve  distribution  in  the  area  and  to  provide  a constant  supply 
to  the  Llamgunnor  Church  area. 

Important  steps  were  taken  during  the  year  with  regard  to  the 
reorganisation  of  the  Water  Services  which  will  come  into  being  on 
the  1st  April,  1974,  in  line  with  Local  Government  Reorganisation. 

To  ensure  that  local  interests  are  safe-guarded  all  water  author- 
ities in  the  County  agreed  to  set  up  a Provisional  Management  Unit 
to  administer  water  supply  in  the  County..  This  Unit  wall  start 
functioning  on  1st  April,  1973,  and  will  deal  thereafter  with  all 
matters  apertaining  to  water  supply  and  distribution  throughout  the 
County..  On  1st  April,  1974,  it  is  anticipated  that  this  same  unit 
will  become  a working  section  of  the  Regional  Authority  for  Wales. 

A total  of  121  samples  were  analysed  from  various  sources  during 
the  year  including  five  chemical  analysis.  Of  this  number,  nine  were 
slightly  sub-standard  but  immediate  remedial  action  was  taken  in  all 
such  cases. 

Rainfall  records  for  the  year  were  as  follows  : — 


Carmarthen 

Whitland 

Gorslas 


1971 

48x26" 

45.73" 

54.73" 


1972 

47.77" 

56.53" 

73.73" 


33— 


Tua  diwedd  y flwyddyn,  dechreuwyd  ar  yr  Ail  Ran  o Gynllun 
Morfa  Bychan  a fydd  yn  darparu  prif  gyflenwad  dwr  i ardaloedd  ir 
gogledd  o Hen  Dy  Gwyn  a gobeithir  y bydd  rhan  o’r  Cynllun  yn 
gweithredu  cyn  diwedd  1973.,  Mewn  cysylltiad  a’r  Cynllun  hwn, 
gwneir  ymestyniadau  i’r  prif  gyflenwad  dwr  yn  Llanddowror,  Llan- 
steffan  a Llangynog  a gobeithir  cwblhau’r  rhain  erbyn  canol  1973. 

Bu  tipyn  o oedi  ynglyn  a’r  gwaich  o wneud  ymes'tyniad  arall  i’r 
Cynllun  T-ywi  yn  St.  Ishmael  oherwydd  yr  anhawster  o gael  tir  i 
wneud  cronfa  ddwr  i wasanaethu’r  ardal  hon..  Roedd  yr  ymdrechion 
i ddatrys  y broblem  hon  yn  parhau  ar  ddiwedd  y flwyddyn. 

Gwnaed  dau  ymestyniad  llai  ar  ffordd  Capel  Dewi  er  mwyn 
dosbarthu’r  dwr  dros  ardal  ehangach  ac  i ddarparu  cyflenwad  cyson  i 
ardal  Eglwys  Llangunnor. 

Yn  ystod  y flwyddyn,  gwelwyd  gweithredu  pendant  a phwysig 
\Tiglyn  ag  ad-drefnu’r  Gwasanaet'h  Dwr  a ddaw  i rym  ar  Ebrill  laf, 
1974,  ochr  yn  ochr  a’r  Ad-drefnu  mewn  Llywodraeth  Leol. 

I sicrhau  diogelu  buddiannau  lleol  cytunodd  pob  awdurdod  dwr 
yn  y Sir  d sefydlu  Uned  Rheolii  Dros  Dro  i fod  yn  gyfrifol  am  y 
gwasanaeth  dwr  yn  y Sir.,  Bydd  yr  Uned  hon  yn  drechrau  gweith- 
redu ar  Ebrill  laf,  1973,  ac  fe  fydd  yn  delio  a holl  faterion  yn  ym- 
wneud  a chyflenwi  a dosbarthu  dwr  yn  y Sir..  Rbagwelir  y bydd  yr 
uned  hon  yn  dod  yn  rhan  weithredol  o’r  Awdurdod  Rhanbarthol  i 
Gyrnru  ar  Ebrill  laf,  1974.,  Dadansoddwyd  cyfanswm  o 121  o samp- 
lau  o wahanol  ffynonellau  yn  ystod  y flwyddyn  gan  gynhwys  pum 
dadansoddiad  cemegol.  O’r  rhain,  roedd  naw  ychydig  yn  is  na’r 
safon  ond  gweithredwyd  ar  unwaith  i unioni  pob  un  o’r  achosion  hyn. 

Roedd  y ffugurau  glaw  am  y flwyddyn  fel  a ganlyn  : — 


Caerfyrddin 
Hen  Dy  Gwyn 
Gorslas 


1971 

48.26" 

45J73" 

54.73" 


' 1972 

47.77" 
56.53" 
73.73" 


•34- 


Dwelling  Houses  and  number  of  population  supplied  from  Public 
Water  Mains  are  as  follows  : — 


Parish 

Houses 

supplied 

from 

Stand- 

pipes 

Total 
connected 
to  mains 

Total 

Pop- 

ulation 

Abergwili  ) 

Cynwyl  Elfed  ) Llavvddog 
Newchurch  ) Supply 

Nil 

924 

924 

2956 

Llanpumsaint  ) 
Llanllawddog  ) 
Abernant 

9 

21 

30 

96 

Pendine 

Nil 

90 

90 

288 

Henllanfallteg 

Nil 

21 

21 

70 

Whitland  

Nil 

490 

490 

1568 

Trelech-ar-Betws  ... 

Nil 

47 

47 

150 

St.  Ishmael  ... 

Nil 

459 

459 

1469 

Cilymaenllwyd 

Nil 

57 

57 

183 

Llandissilio  East  ... 

Nil 

72 

72 

230 

Llanboidy  ) Gynin 
Llanwinio  ) Scheme 

Nil 

273 

273 

. 

873 

Laughame  ) 

St.  Clears  ) 

Eglwyscummin  ) 

Llanddowror  ) Western 

Meidrim  ) Area 

Llangain  ) Scheme 

Nil 

1976 

1976 

i 

6323 

l 

l 

l 

l 

[ 

k 

| 9340 

Llangynog  ) 

Llanstephan  ) 

Llangynin  ) 

Ll'angendeirne  ) 

Llanarthney  ) Eastern 

Llanddarog  ) Area 

Llangunnor  ) Scheme 

Nil 

2919 

2919 

Llandyfaelog  ) 

i 

Total 

9 

7349 

[ 

• 7358 

23546 

Sewerage  : 

Mr.  G.  G.  Thomas,  the  Council’s  Engineer  and  Surveyor,  reports 
as  follows  on  the  position  at  the  end  of  1972  : 

This  year  has  again  been  a very  busy  one  in  the  field  of  new 
sewerage  schemes.  The  Council  in  the  time  left  before  reorganisation 
has  made  every  effort  to  prepare  and  carry  out  as  many  schemes  as 
possible  for  villages  and  communities  still  without  main  drainage 
facilities. 


-35- 


Mae  nifer  y Tai  Annedd  a’r  boblogaeth  sy’n  derbyn  y Prif 
Gyflenwyd  Dwr  Cyhoeddus  fel  a ganlyn  : — 


Plwyf 

Tai  sy’n 
cael  dwr 
o’r  tap 
svrth  ochr1 
y ffordd 

Tai  wedi 
eu  cysyll- 
tu  a’r  Prifl 
Gyflen- 
wad  dwr 

1 Cyfanrif 

Poblo- 

gaeth 

Abergwili  ) 

Cynwyl  Elfed  ) Cyflenwad 

Llan  Newydd  ) Llawddog 
Llanpumsaint  ) 
Llanllawddog  ) 

Dim  ■ 

924 

924 

2956 

Abernant 

9 

{ 21 

30 

96 

Pentwyn 

Dim 

90 

90 

288 

Henllanfallteg 

Dim 

21 

21 

70 

Hen  Dy  Gwyn 

Dim 

1 490 

490 

! 1568 

Trelech-ar-Betws  ... 

Dim 

47 

47 

! 150 

Sant  Ishmael 

Dim 

i 459 

459 

1469 

Cilymaenllwyd 

Dim 

l 57 

57 

183 

Dwyrain  Llandisilio 
Llanboidy  ) Cynllun 

Dim 

1 72 

72 

230 

Llanwinio  ) Gynin 
Lacharn  ) 

San  Cler  ) 

Eglwyscymun  ) 
Llanddowror  ) Cynllun 
Meidrim  ) Ardal 

Dim 

273 

1 273 

873 

Llangain  ) Orllewinol 

Llangynog  ) 

Llansteffan  ) 

Llangynin  ) 

Llangyndeym  ) 

Llanarthne  ) Cynllun 

Llanddarog  ) Ardal 

Dim 

1976 

1976 

6323 

Llangunnor  ) Dwyreiniol 

Llandyfaelog  ) 

Dim 

2919 

1 2919 

9340 

Cyfanrif 

9 

7349 

7358 

23546 

Carthffosiaeth  : 

Mae  Mr.  G.  G..  Thomas,  Peiriannydd  a Syrfewr  y Cyngor,  3m 
rhoi’r  adroddiad  canlynol  ar  y sefyllfa  ddiwedd  1972  : 

Bu’r  flwyddyn  bon  unwaith  eto  yn  un  brysur  iawn  gyda  nifer  0 
gynlluniau  newydd  gan  y Cyngor  i enhamgu’r  gwasanaeth  carthffos- 
iaeth yn  yr  ardal.,  Mae’r  Cyngor  wedi  gwneud  ymdrech  deg  yn  yr 
amser  sydd  ar  61  cyn  yr  ad-drefn,  i baratoi  ac  i gyffawni  cymaint  0 
gynlluniau  carthffosiaeth  a phosibl  ar  gyfer  y pentre.fi  a’r  unedau  sy’n 
dal  i fod  heb  y cyfleusterau  hyn. 


—36— 


The  year  saw  the  completion  of  the  Llanddowror  Scheme  and  the 
official  opening  of  the  Four  Roads  Scheme.  Two  extensions  to  the 
Llanigunnor  scheme  were  also  carried  out  in  the  Capel  Dewi  Road 
and  Pensarn  areas. 

Schemes  were  commenced  at  Llanpumsaint,  Llangain  and  Llan- 
gendeirne  and  the  Llanddarog/Porthyrhyd  Scheme  was  nearing  com- 
pletion by  the  end  of  the  year.  New  pumps  were  installed  at  Whit- 
land  as  the  first  stage  of  enlarging  that  Treatment  Plant.  Proposals 
are  also  in  hand  to  enlarge  the  FerrySide  Plant  and  it  is  anticipated 
that  .the  Laugharne  Treatment  Scheme  will  be  commenced  in  the 
Spring  of  1973.  The  Scheme  for  the  Bronwydd/Peniel  area  was 
approved  in  the  latter  part  of  the  year  but  the  boom  in  building  sites 
in  that  area  has  caused  revisions  to  be  made  to  this  Scheme  before  it 
can  be  commenced.  It  is  anticipated  that  several  new  Schemes  will 
be  commenced  in  1973,  including  enlarging  the  Pendine  Treatment 
Plant. 


RODENT  CONTROL 

The  following  table  summarises  the  number  of  properties  in- 
spected during  the  year  and  the  number  found  to  be  infested  : — 


Type  of  Property 

Non- 

Agricultural 

Agricultural 

1 (a)  Total  number  of  properties  (includ- 

ing nearby  premises)  inspected  follow- 
ing notification 

268 

106 

(b)  No.  infested  by  (i)  Rats  ... 

248 

105 

(ii)  Mice  ... 

12 

t 1 

2 (a)  Total  number  of  properties  inspected 

for  rats  and/or  mice  for  reasons 
other  than  notification 

574 

104 

(b)  No.  infested  by  (i)  Rats  ... 

331 

10 

(ii)  Mice  ... 

85 

2 

During  the  year  careful  attention  was  paid  to  the  use  of  bait  and 
baiting  techniques  in  view  of  the  warfarin  resistance  encountered  at 
various  premises. 

The  Annual  ten  per  cent  baiting  and  the  first  maintenance  treat- 
ment of  the  sewer  systems  throughout  the  rural  area  were  carried  out 
during  the  months  of  May  and  June  when  267  manholes  were  test 
baited.  The  second  maintenance  treatment  was  undertaken  in  Nov- 
ember. 


—37— 


Yn  ystod  y flwyddyn  cwblhawyd  Cynllun  Llanddowror  ac  agor- 
wyd  y Cynllun  Pedair  Heol  yn  swyddogoL  Gwnaed  dau  ymestyniad 
hefyd  i gynllun  Llanigunnor  yn  aradaloedd  Capel  Dewi  a Phensarn. 

Dechreuwyd  ar  gynlluniau  yn  Llanpumsaint,  Llangain,  a Llan- 
gyndeyrn  ac  roedd  Cynllun  Llanddarog/Porthyrhyd  bron  a’i  gwblhau 
erbyn  diwedd  y flwyddyn.  Gosodwyd  pumpiau  newydd  yn  Hen  Dy 
Gwyn  fel  y rhan  gyntaf  o’r  gwaith  o helaethu’r  Pe'iriant  hwnnw  sy’n 
Trin  Carthion..  Bwriedir  hefyd  i helaethu  Peiriarit  Glan-y-Fferri  ac 
mae’n  debygol  y dechreuir  ar  Gynllun  Trin  Carthion  yn  Ladharn  yng 
Ngwanwyn  1973..  Cymeradwywyd  y Cynllun  ar  gyfer  Bronwydd/ 
Peniel  ar  ddiwedd  y flwyddyn  o-nd  oherwydd  yr  holl  adeiladu  yn  yr 
ardal,  rhaid  oedd  newid  dipyn  ar  y Cynllun  bwn  cyn  y gellid  dechrau 
amo.  Mae’n  debyg  y dechreuir  ar  nlifer  o Gynlluniau  newydd  yn 
1973  gan  gynnwys  helaethu’r  Peiriant  Trin  Carthion  ym  Mhentwyn. 


RHEOLI  CNOFILOD 

Dengys  y dabl  isod  nifer  yr  adeiladau  a arolygwyd  yn  ystod  y 
flwyddyn  a’r  nifer  a gafwyd  yn  heigiannus. 


Math  o 

Eiddo 

Heb  fod  yn 
Amaethyddol 

Amaethyddol 

1 (a)  Cyfanrif  yr  adeiladau  (gan  gynnwys 

adeiladau  cyfagos)  a arolygwyd  fel 
canlyniad  i hysbysiad 

268 

106, 

(b)  Nifer  heigiannus  gan  (i)  lygod  mawr 

248 

105 

(ii)  lygod 

12 

1 

2 (a)  Cyfanrif  yr  adeiladau  a arolygwyd 

am  lygod  mawr  a/neu  lygod  am  res- 
ymau  heblaw  hysbysiad 

574 

104 

(b)  Nifer  heigiannus  gan  (i)  lygod  mawr 

331 

10 

(ii)  lygod 

85 

2 

Yn  ystod  y flwyddyn  rhoddwyd  sylw  arbennig  i’r  defnydd  o 
abwyd  a dulliau  abwydo  oherwydd  y gwrthsafiad  a welwyd  mewn 
rhai  llefydd  i ‘warfarin’. 

Yn  ystod  Mai  a Mehefin  gwnaed  y prawf  abwyd  blynyddol  a’r 
triniaeth  gynhaliaeth  gyntaf  ar  ddeg  y cant  o’r  cynlluniau  carthffos- 
iaeth  drwy’r  dosbarth  gwledig  pan  brofwyd  267  o agoriadau  i garth- 
ffosydd  gydag  abwyd.  Gwnaed  yr  ail  driniaeth  gynhaliaeth  ym  mis 
Tachwedd. 


—38- 


Regular  visits  of  inspection  were  made  to  the  Council’s  Sewage 
Disposal  Works  and  Refuse  Disposal  sites  and  treatments  were  carried 
out  when  necessary. 

The  Rodent  Operators  again  assisted  residents  of  the  area  in 
dealing  with  complaints  concerning  ants,  flies,  bees,  wasps,  bats  and 
other  'insect  pests  in  their  dwellings. 


—39— 


Ymwelwyd  yn  ami  a Gweithiau  Difodi  Carfhion  a safleoedd  y 
Cyngor  i waredu  sbwriel,  i’w  harohwilio,  ac  ymdriniiwyd  a’r  rhai  oedd 
angen  triniaeth. 

Bu’r  Gweichredwyr  Crofilod  unwaith  eto  yn  cynorthwyo  po'bl  yr 
ardal  wrth  ddelio  a chwynion  ynglyn  a morgrug,  cler,  gwenyn,  gwenyn 
meirch,  ystlumod  a phryfed  eraill  yn  eu  tai. 


—40, 


REPORT  OF  THE  CHIEF  PUBLIC  HEALTH  INSPECTOR 
AND  HOUSING  MANAGER  FOR  THE  YEAR  1972 

Public  Health  and  Housing  Department, 
3 Spillman  Street, 

Carmarthen. 

December,  1973. 

To  the  Chairman  and  Members  of  the  Carmarthen  Rural  District 

Council. 

Mr.,  Chairman  and  Gentlemen, 

It  is  a privilege  to  again  submit  my  Annual  Report  upon  the 
environmental  health  duties  and  housing  functions  of  the  department 
for  ,the  year  ended  December  31st,  1972, 

This  is  the  second  time  that  the  report  has  been  bilingual  and  I 
wish  to  thank  the  Council's  translator  Miss  P.  John,  for  her  work  in 
translating  the  report  into  Welsh. 

The  work  of  the  department  is  concerned  in  dealing  with  the 
health  of  the  environment  and  housing.  These  functions  which  are 
closely  related  are  best  carried  out  in  a large  rural  district  together, 
thus  resulting  in  the  saving  of  manpower.  The  many  aspects  of  the 
work  are  covered  in  detail  in  the  report.  Every  part  of  the  work  is  of 
equal  importance,  I have  therefore  not  highlighted  any  particular 
aspect.  The  Public  Health  Inspectors  and  technical  and  clerical 
staff  of  the  department  are  responsible  for  Che  daily  routine  and  as 
always  have  responded  to  emergencies  and  been  willing  to  work  outside 
normal  office  hours.  I am  grateful  to  them  for  their  ready  help  and 
support  at  all  times. 

I am  igrataful  for  the  advice  and  help  which  I have  always  re- 
ceived from  the  Medical  Officer  of  Health  who  has  always  been  ready 
with  a word  of  encouragement. 

No  individual  department  of  a local  authority  can  carry  out  its 
work  to  the  best  advantage  without  the  benefit  of  the  closest  co-oper- 
ation of  other  departments  of  this  and  other  authorities  and  organ- 
isations, and  most  of  all  without  the  active  support  of  members  of  the 
Council  and  its  committees.  I wish  to  thank  the  Chairman  of  the 
Council,  Chairman  Public  Health,  Housing  and  Planning  Committee, 
Chairman  of  other  committees  and  members  and  Chief  Officers  and 
all  the  staff  for  their  support  throughout  the  year,  which  has  resulted 
in  the  closest  co-operation  in  the  interest  of  service  to  the  public. 

I remain, 

Yours  sincerely, 

GETHIN  THOMAS, 

Chief  Public  Health  Inspector 
and  Housing  Manager. 


—41— 


ADRODDIAD  Y PRIF  AROLYGWR  IECHYD  CYHOEDDUS 
A RHEOLWR  TAI  AM  Y FLWYDDYN  1972 

Adran  Ierfiyd  Cyhoeddus  a Thai, 
3 Heol  Spilman, 
Caerfyrddin. 

Rhagfyr,  1973., 

I Gadeirydd  ac  Aelodau  Cyngor  Dosbarth  Gwledig  Caerfyrddin. 

Mr.  Cadeirydd  a Boneddigion. 

Braint  yw  cyflwyno  unwafth  eto  fy  Adroddiad  Blynyddol  ar 
ddyletswyddau’r  adran  wrth  ddelio  a iechyd  yr  amgylchedd  a Thai 
am  y flwyddyn  yn  diweddu  Rhagfyr  3 lain,  1972. 

Dyma’r  ail  waith  i’r  adroddiad  fod  yn  ddwyieithog  a dymunaf 
ddiolch  i gyfieithydd  y Cyngor,  Miss  P.  John,  am  eii  gwaith  yn 
cyfieithu’r  adroddiad  hwn  i’r  Gymraeg. 

Gwaich  yr  adran  hon  yw  delio  a iechyd  yr  amgylchedd  a thai. 
Mae  perthynas  agos  rhwng  y ddau  hyn,  ac  mae’r  swyddogion  yn  delio 
gyda’r  ddwy  swyddogaet'h  ar  y cyd,  ac  felly’n  torri  iawr  ar  y nifer  o 
staff  sy’n  angenrheidiol,  yn  enwedig  mewn  ardal  wledig  fel  hon. 
Manylir  ar  bob  agwedd  o’r  gwaith  yn  yr  adroddiad  hwn.  Rhoir  yr 
un  pwysigrwydd  i bob  rhan  o’r  gwaith,  ac  felly  ni  phwysleisiwyd  un 
agwedd  yn  fwy  na’r  llall..  Mae’r  Arolygwyr  Iechyd  Cyhoeddus  a 
staff  technegol  a chlercol  yr  adran  yn  gyfrifol  am  y gwaith  beunyddiol, 
ac  fel  arfer  maent  wedi  ymate'b  yn  effeithiol  i faterion  brys,  ac  wedi 
bodloni  i weithio  y m allan  i oriau  arferol  y swyddfa.  Rwy’n  ddiolch- 
gar  iddynt  am  gymorth  a chefnogaeth  parod  bob  amser. 

Dymunaf  ddiolch  i’r  Swyddog  Meddygol  Iechyd  am  fod  mor 
barod  gyda’i  gyngor  a’i  gymorth  gwerthfawr. 

Ni  all  unrhyw  adran  o awdurdod  lleol  weithredu’n  effeithiol  heb 
gydweithrediad  agos  adrannau  eraill  yr  awdurdod  hwn  ac  awdurdodau 
eraill,  ac  yn  bennaf  oil,  heb  gefnogaeth  aelodau’r  Cyngor  a’i  bwyll- 
gorau.  Dymunaf  ddiolch  i Gadeirydd  y Cyngor,  Cadeirydd  y Pwyll- 
gor  Tai,  Cynllunio  a Iechyd  Cyhoeddus,  Cadeiryddion  y pwyllgorau 
eraill,  yr  aelodau  a’r  Prif  Swyddogion  a’r  staff  i gyd  am  gefnogaeth 
a chyd-weithrediad  hapus  yn  ystod  y flwyddyn,  er  budd  y cyhoedd. 

Yr  eiddoch  yn  gywir, 

GETHIN  THOMAS, 

Prif  Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus 
a Rheolwr  Tai. 


—42 


CONTENTS 


1.  HOUSING  MANAGEMENT  Page 

(a)  Council  House  Development  .. . ...  ...  ...  44 

(b)  Housing  Tenancies  ...  ...  ...  ...  ...  52 

(c)  Housing  Waiting  List  ...  ...  ...  ...  ...  54 

(d)  Housing  of  the  Elderly  ...  ...  ...  ...  54 

(e)  Housing  of  the  Handicapped  ...  ...  ...  ...  62 

(f)  Homeless  Families  ...  ...  ...  ...  ...  62 

(g)  Housing  Management  ...  ...  ...  ...  62 

(h)  Housing — Private  Sector  ...  ...  ...  ...  64 

(i)  Whitland  General  Improvement  Area  ...  ...  68 

(j)  Unfit  Houses  ...  ...  ...  ...  ...  ...  74 

2.  FOOD  INSPECTION  AND  SUPERVISION 

(a)  Food  Control  ...  ...  76 

(b)  Unsound  Food  ...  ...  ...  ...  ...  82 

(c)  Private  Slaughterhouses  ...  ...  ...  ...  82 

(d)  Slaughter  of  Animals  Act,  1958  ...  ...  ...  82 

(e)  Ice  Cream  ...  ...  ...  ...  ...  ...  86 

(f)  Poultry  Inspection  ...  ...  ...  ...  ...  86 

(g)  Milk  Sampling  ...  ...  ...  ...  ...  88 

(h)  Food  and  Drugs  Administration  ...  ...  ...  88 

3.  ENVIRONMENTAL  HEALTH — GENERAL 

(a)  Intensive  Poultry  Units  ...  ...  ...  ...  94 

(lb)  Caravan  and  Camping  Sites  ...  ...  ...  ...  94 

(c)  Offices,  Shops  and  Railway  Premises  Act  ...  ...  96 

(d)  Sampling  of  Water  Supplies  ...  ...  ...  ...  98 

(e)  Public  Conveniences  ...  ...  ...  ...  ...  100 

(f)  Atmosphere  Pollution  ...  ...  ...  ...  ...  104 

(g)  Noise  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  104 

(h)  Factories  Act  ...  ...  ...  ...  ...  ...  106 

4.  APPENDIX 

(a)  Public  Health  Inspection  of  the  area  108 


—43 


CYNNWYS 


1.  RHEOLI  TAI  Tudalen 

(a)  Datblygu  Tai  Cyngor  ...  ...  ...  ...  45 

(b)  Tenantiaefh  Tai  ...  ...  ...  ...  ...  53 

(c)  Rhestr  Aros  am  Dy  ...  ...  ...  ...  ...  55 

(ch)  Anheddu’r  Henoed  ...  ...  ...  ...  ...  55 

(d)  Darparu  Tai  ar  gyfer  y Rhai  Dan  Anfantais  ...  63 

(dd)  Teuluoedd  Di-gartref  ...  ...  ...  ...  63 

(e)  Rheoli  Tai  ...  ...  ...  ...  ...  ...  63 

(f)  Anheddu  Tai  Preifat  ...  ...  ...  ...  ...  65 

(ff)  Rhanbarth  Gwelliant  Cyffredinol  Hen  Dy  Gwyn  ...  69 

(g)  Tai  Anaddas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  75 

2.  AROLYGU  A GORUGHWYLIO  BWYD 

(a)  Rheoli  Bwyd  ...  ...  ...  ...  ...  ...  77 

(b)  Bwyd  Anaddas  ...  ...  ...  ...  ...  83 

(c)  Lladd-dai  Preifat  ...  ...  ...  ...  ...  83 

(ch)  Deddf  Lladd  Anifeiliaid,  1958  83 

(d)  Hufen-Ia  87 

(dd)  Arolygu  Dofednod  ...  ...  ...  ...  ...  87 

(e)  Samplo  Llaeth  ...  ...  ...  ...  ...  89 

(f)  Gweinyddu  Bwyd  a C'hyfFuriau  ...  ...  ...  89 

3.  IECHYD  YR  AMGYLCHEDD— CYFREDINOL 

(a)  Unedau  Dirddwys  i Ddofednod  ...  ...  ...  95 

(b)  Meysydd  Carafanau  a Gwersylla  ...  ...  ...  95 

(c)  Deddf  Swyddfeydd,  Siopau  ac  Adeiladau  Rheilffordd  97 

(ch)  Samplu  Cyflenwadau  Dwr  ...  ...  ...  ...  99 

(d)  Cyfleusterau  Cyhoeddus  ...  ...  ...  ...  101 

(dd)  Llygredd  yn  yr  Awyr  ...  ...  ...  ...  105 

(e)  Swn  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  105 

(f)  Deddf  Ffatrioedd  107 

4.  ATODIAD 

(a)  Arolygu  Iechyd  Cyhoeddus  yr  ardal  .. . ...  ...  109 


44 


COUNCIL  HOUSE  DEVELOPMENT 

During  the  year,  no  council  bungalows  or  houses  were  built,  as 
contractors  have  been  reluctant  to  tender. 

There  are  at  present  1,732  dwellings  in  Council  ownership, 
including  private  houses  acquired  by  the  Council  over  the  years,  and 
caretakers  bungalows. 

The  type  and  number  of  dwellings  is  shown  below  : — 


4 bedroom  houses  25 

3 bedroom  houses  1158 

3 bedroom  bungalows  ...  ...  ...  ...  2 

2 bedroom  houses  84 

2 bedroom  flats 47 

2 bedroom  bungalows 369 

1 bedroom  houses  ...  ...  ...  ...  2 

1 bedroom  bungalows  ...  ...  ...  ...  34 

Other  dwellings  including  private  houses  acquir- 
ed (not  included  above) ...  11 


— 45 — 


DATBLYGU  TAI  CYNGOR 

Ni  adeiladwyd  un  ty  na  byngalo  i’r  Cyngor  yn  ystod  y flwyddyn, 
gan  bod  contractwyr  yn  amharod  i gyflwynio  tendrau. 

Mae  1,732  o dai  gan  y Cyngor  ar  hyn  o bryd.,  Mae’r  ffugur 
hwn  yn  cynnwys  tai  preifat  a ddae,th  i feddiant  y Cyngor  dros  y 
blynyddoedd  ac  hefyd  byngalos  y gofalwyr., 

Mae’r  dabl  isod  yn  dangos  y mathau  o anheddau  a’r  nifer  ym 
mhob  un'  ohonynt : — 

Tai  4 ystafell  wely  . 25 

Tai  3 ystafell  wely  ...  ...  1158 

Byngalos  3 ystafell  wely  ...  ...  ...  2 

Tai  2 ystafell  wely  ...  ...  ...  ...  84 

Fflatiau  2 ystafell  wely  ...  ...  ...  ...  47 

Byngalos  2 ystafell  wely  ...  ...  ...  369 

Tai  1 ystafell  wely  ...  ...  ...  ...  2 

Byngalos  1 ystafell  wely  ...  ...  ...  34 

Anheddau  eraill  yn  cynnwys  tai  preifat  (na 

chynhwyswyd  uchod)  11 


POST  WAR  HOUSING  PROGRAMME 
RHAGLEN  TAI  WEDI’R  RHYFEL 


<73 


<v  E 

.S&Su 
“ 8«£ 

6 M o d „ - 


a 


3 3 

"•a 

m « 


H I I I I I 


I I I 


a 

f-rT3 

.5  TJ 

; <u 

sj 

Q< 

U 


« g-o 

§ c 

H K O iu 


I II  III  I I I I I I I I I I 1 1 


g 3 „ 
O <u  P 
in  'Z3  —h  "2 

U W « 
^ p-<  rrt  »— 

c 

_ 

p, 


p <73  rz, 
C <->  <L> 

« c'o 

g >>xi 

8 co 


I II  III  I I I I I I I I I II I 


2 % 

8 & 

*.<£ 

n ^ 

u E) 


ON  Tf*  Tf 


VO  -rj-  OO  OO  rf* 


r-  r-  oc  Tj-  rf 
00  *-<  <M  —• 


<U  T3 

.ti  -a  ^ 

- sal  | 


<L> 

U 

< 


- u rw 

C3  rf< 

►> 

< 


.W 


un  roiAH  O *— < r*-  t^-ocOOv 

VO  vr>  i/~,  rf  r*^  fNJ  *— I 10  00  o •o  rg  r }-  VO  VO  VO  VO 

O un  r-  Omt^OxN  O ■ vo  | Ov  on 

f-T  r-J  rsj  hqonoO  f-n’  ,-Ir^rnrn— • 


CO 


<3 

co 


8*2 

xi  S’ 

< c 

^ CA1 


.3  3 
TJ  o 
"O  ’So 

P c 

P'  <u 

6 x 

ZW 


«||i  : 

l|<S3| 

h<  •*  S 

5 

^ I o ^ 5 g 

-w  T3  W < o 

2 Ij  -M  '*1 

•2  « b 3 x—  w 
1°  -i'S.g  |£ 

S 4)  r*  C’X!  bO  I 
^ <U  «c  y 3 3 
s r.  w d x « <s 
s ►>  x <0  ^ -r  "3 
><0  W^UOO 


p 

03 

<U  /■ 

C3 

bD 


C 

5 


<4) 


^ '1  1 ' 

1°  §1  . 

< £ : 

S c .S 

J=>  .5  >>  . e 

•O 

i PC|  5 „ - 

-«.  JL  — u 

a £ S p Ui 

~~  o O u a 


w ri  K Ji  S 
C3  2 -52  C “5: 

T3  ^ — 

i J K 

3«2^2 

0*  S « 3 « In  o 

tSZj  n o y 

? c s b2  *s  . £ 

C3  hJ  ^ 3rfl 

2 u 'rt  'a*  2 

wOOI^Ml 


CO  M 

C3  ^ 


C 

2.S 

•-  x: 

o «-* 

c *c 

r- 

O C 

u 

.0 

c ^ 

^ S 

£ 


Parish 

Plwyf 

'S 

w 

c 

C3 

T3  w 

8 3 

v*-»  •-+ 

w ^ 
„ E 

>*  3 

>N 

OJ  03 

C K 
x: 

w 

U K 

£5 

4> 

d 

c 

> D. 

3 S 

03  Q 

C R 

-O 

X 

>.i2 

03  <3 

< 

< 

U i-4 

-47- 


3 

toSZ 

.5  x> 
— < <u 
dj  -G 

Q< 


o 


b u L ^ o> 
° ^ h a ^ cn 


U rrt  G_>  _, 

y-S^  u os  g 
o o C2  — 

* * 5 


CJ  •—  ~-I 

e’a  £]2 

« Co  5 

H^h 


VO 

ITi 


I I I I £ I I!  I I 


MINI  I Pi 


I I I I I I II  I I I I I I I I I I II 


g a 

O o 3 

U'Z  — 'O 

O O <L>  Cfl 

XJ  3 cars 
c U u (L» 

D « c-c 
o ^-C 

S&o 


I I I I I I I I I II  II 


I I 


T3 

0> 


*T3 
>» 
£ 

£ 3 

u I 


O t''  rn 

rvl  m *-h  r4 


On 

04 


I I 


04  VO 


00  Ovorfrf  04 

Tj-  T— « f— < 


o 

04 


Tt- 


o xJ 
.tJ  _ T3  ^ 

c 

I 

< < 


r^o4  0^vor- 
04  oo  O'  Q\  O N 
r-  Ov  o vn  o4  oo 


Tf  O VO 
04  OO  ly^i  04  ' 
O < vn  rn  1 
00  ’ 
m 


m 

^^004^0 

oo  OO  Os  Tf  rH  n 

<04  04  QvdoO*-<’-H 


vn 

Ov 


»0 
m oo 
Ov  oo 
0"  m 


c/D 


to 


C o a 

g|o 

. ><  c 

>*■*£ 

d -2  ”« 

.2  £,< 

00 

Co, 

a so 

V"  S <u 

INK 


w 


x • « • 

(J  Cv 

■Sol  _ 

^v2re-s 

Q uU  a 

H l<  o*-i 

,Q 

c ~|q 

I CTJ  ^0  c/3 

hX  6 

o . > >,  c 

O Of  Oh  u 


. b£)Xl 

: 'C  _ bo 

Jrj  ^ O 

y b -c  ?s  ^ 

^ V-(  ^ 03 

^ ^ ^ xj 

■ o t; "??  c 


>,Ph  5 £j3 

>£ 


5,3 
o & 

G 
£ a 

hZl 


.*£ 

60  .«  , 

a a 


c c Ss« 

s | g 

S £ 6 S £ 

.3  8 is  3 * 

SQUCj 


• CJ 

Oh 

03 

CJ 

bO  ^ 

-2  G^ 
y ca  > 
03  m ^ 

M-t  hM  *-< 

>.  he 

I°! 

al3 

<l>  „ 
eg,  C 
T3  .' 7 u 

oj  CJ  ^ 

^ co^ 
_ <u 
o 03 


T3 


< OJ  «o 

^ «.a 
c & 5- 

I §(? 

•\ 

•H  W to 

^ rt  a 

X3  bO  bo 

C/3  Cfc 
<U  CJ  VJ 

CTJ  CT3  <3 


>> 

03 


oJ 

u 

x-N/'-n'S 
04  04  cj 
WW  03 

co  G 
^ ^ p 

>,.S  M 

dS5 

o o 


o 

u 


pH  ft,  PQ 


X h-. 
^ ?s 

B 5 

Ph  ^ 


O 

G 

G 

3 

bO 

G 

OJ 


bO 

O 

H 

03 

XJ 

XJ 

3 

CO 


bD 

O 

'oj 

03 

>> 

XJ 

G 

03 


—49— 


•50 


60-5 

pT  X3 

.5  T3 

T-*  <D 

d>  -2 

is  is 

U 
>> 


*2 


03 


« 


^ P 


£ OJ 

I a u 

W u W D 

I lill 


73  'S 

03  ^ 


« g-5 

H c|  S 


I I I I 


00 

m 


I I 


I I 


I I I I I I I I I I I!  II 


§ S 3 

*£2 »— < ' G 

cj  a>  os 

2 S ^ 
1-e-g 

o 

8oo 


I I I I I 


I I 1 1 I I II 


•a  ts 

u >* 

a is 

&<-§ 

e s 

u E 


oo 


Os  vc  CvJ  M ^t- 

^ 


vc 


p-  O 

C'J 


l>  T3 

.*J  •o  ^ 

r/\  ' ^ tu  aj  ™ 

T-H 

ON 

*— < 

rq 

o 

*!  E u a 5 

OO 

m 

r-* 

o\ 

VC 

VC  »-H  o VO  m 

oc 

o 

OC  Q 
OC  a\ 

y B 

oc 

CO 

oo 

m r-* 

VO  i/^  o ^ vo  i/i 

VO 

VC 

sSgVs 
< < 

oo 

o o 

d 

(N  m’  r-I  d d d 

(N 

o 

d ro 

<u 


00  • OO 

v-i  x,  ^ rt? 

03  **>-»  03 

ju  O .Sj : 


u _0 


>4 

G3 

„ _ « cxii 

•co-'Owto  -S  w. 

iT  v 2 ^ CO 

2 S .2  -2  is  cq  P-i  „ 


t3  y^a;00  * 

^ "p  60  ts  >~i 
CKCK^r^CC 
OOOOWiCOO 
_)  kj  _i  >~s  m _j  _s 


*-•  F 

c is 


c 

V 

4 


"53  o , 

<*H  PX)^ 

S'g  ^ 

c4i  g w 

•S'  60  « < 

t|^i 

'U  u * =r 

„ £ H’O 
Cutis 

O fl  C3  u « 

hJUWUUh 


bo 

c 

03 


(-i 

03 

U» 

T3 

*53 


c 

<JJ 


<u 

"G 

C 

>, 

0 


a> 

03 

o 


o 

c* 

Tj 

<L» 


U CJ 
03  C 

^ -3 

cn  G 

~ QJ 

S£< 

S.  4i 

£?,o 

C3  2 

2 E 

< c 

. 03 

*-J  •— < 

00  J 


-G  v*-> 

.2  ^ 

m S 
03  "'««» 


<v 

PQ 


X 

u 


T3 

r 


u >^> 

u.  n* 

h U 


<3 

w 

^ o 


c.g 

j|  E 

3 ..3  |o 

« .5  "O  U <u 

" 5 s S 5 c v.  - 

•o  k a ><  g T3 

C3  ^ M Tl.^.  G ^ c3 

-— • Jr  CiO  cxo  a> 

_)Q  wtyoL,a.  _j 


e 

R o 

^T3 


—51 


|1 

.5  T3 

— ; o 
o -5 

Q< 

lx 


, eg  <v 

■a  a 


u 

CU 

3 3 
■u  ^3  t 

n « 

5 s 

<u  X) 
« 
J3 


S3  c u 

C-O 

£ G u c 
J-H  ^ H 


C 3 
O V 3 

S u u's 
3 3 «3 

C 5 if 

~)  w C ^ 
(X  ~ eg 

8^ 


T3  -9 

a * 

<L>  £ 

a<.c 

G 2 
U I) 


I I I I 


I I I I 


I VC  Tf 

I m m 


m 

oo 


&& 

+ 

VO 


^~N  CJ  CJ  ' 

o " c K 
° u Fc/} 


oo  vo 
to^o 
in  r}-  On  in 

o Tf  K m’ 


co 


<0 


CO 

rj  C 

lx  CJ 

03  T3 
^3  lx 
'-j  eg 

So 
a wg> 

d >,'C 

O lx  D, 

►J  Wco 


| 75 

l£ 

c 

eg 


^■5 

3-C 


a a 

*-»  V^x 

o ^ 

HO 


-52- 


HOUSING  TENANCIES 

The  number  of  relets  during  the  year  was  86,  showing  a decrease 
of  49  on  the  number  for  1971.  The  overall  percentage  rate  of  relets 
was  5%. 


The  table  below  gives  the  number  of  relets  and  the  relet  per- 
centage rate  since,  1958  i.e.,  when  such  records  were  first  compiled 
by  the  department., 


1958 

1959  | 

1960  | 1961  j 1962  f 1963  ' 

. . ft  Si 

i 1964 

1965 

No.  of  Dwell- 
ings ... 

i 1022  l 

1034 

' 

1041  j 1065  1 

1 

' 1079  i 

1 1095 

1197 

1232 

No.  of  Relets 

51 

i 45  ’ 

39  j 55 

i 78  ! 

i 

1 60 

40 

70 

% Rate  ...  i 

4.9  i 

4.3 

3.7  f 5.1  f 7.2 

u-. ' — i — n! — * — ill 

i 5.4 

3.3 

5.6 

iT^T 

1967 

— _ |L 
1968  j| 

1969 

: . 

1970 

{ 

1971  } 1972 

, . _ i 

No.  of  Dwelling  ...  > 

i 1281  i 

1491 

1527  f 

• . ,h 

1568 

1613  ' 

1714 

1710 

No.  of  Relets  ... 

54 

ss 

100  j 

88 

107 

135 

86 

% Rate 



4.2 

■ 

3.7 

1 

6.5  \ 
— 

5.6 

6.6 

7.9 

5.0 

As  mentioned  in  previous  Annual  Reports  there  has  always  been 
a higher  relet  on  the  Tregynwr  Estate,  on  the  outskirts  of  Carmarthen 
town,  and  during  the  year  it  was  8.87%. 


During  the  year  the  total  of  86  relets  were  allocated  as  follows  : — 


3 bedroom  houses  ...  ...  ...  ...  55 

2 bedroom  houses  ...  ...  6 

2 bedroom  bungalows  ...  ...  ...  ...  20 

1 bedroom  bungalows  ...  ...  1 

2 bedroom  flats  ...  ...  4 


The  total  number  of  transfers  dealt  with  was  52  compared  with 
63  the  previous  year. 


Categories  of  transfers  were  as  follows  : — 

Transfers  between  Authorities 1 

Transfers  to  other  sites  ...  ...  ...  ...  9 

Transfers  on  same  site 14 

Transfer  for  domestic  reasons 2 

Transfer  following  death  of  statutory  tenant  ...  24 

Exchange  of  dwellings 2 


—53— 


TENANTTAETH  TAI 


Yn  ystod  y flwyddyn,  ailosodwyd  86  o dai,  sef  49  o dai  yn  llai 
na’r  nifer  am  1971.,  Y canran  o ailosod  oedd  5%. 

Mae’r  dabl  isod  yn  dangos  y nifer  a ailosodwyd  a’r  canran  o 
ailosod  ers  1958  pan  ddechreuodd  yr  adran  gadw’r  ffugurau. 


1958 

1959  | 1960 

' 1961  | 1962 

1963 

1964 

1965 

Nifer  yr  an- 
heddau 

• 

1022 

1034 

' 

i 1041 

i 1065 

1079 

: 1095 

1.197 

' 1232 

Nifer  a ailos- 
odwyd 

51 

' 45 

39 

: i 

1 55  P 78 

; ■ i'i 

60 

40 

70 

% 1 

4.9 

4.3  | 3.7 

*,  . 

5.1  fl  7.2 

i . .1: 

5.4 

3.3  | 5.6 

1 l| 

■ • A - 

I' 

'l 

1966 

1967 

1968  i 1969 

. ik 

1970 

. 

1971  j 1972 

Nifer  yr  anheddau  ... 

1281 

1491 

1527  ’ 

1568  j 

1613 

1714 

1710 

Nifer  a ailosodwyd  ... 

54 

55  > 

100  f 88 

107 

135  j 86 

% ...  . . j 

4.2 

1 

3.7 

6.5 

* — 1 

5.6 

6.6 

7.9  5.0 

1 

Fel  a grybwyllwyd  mewn  Adroddiadau  Blynyddol  blaenorol, 
mae’r  nifer  o dai  a ailosodwyd  ar  Stad  Tre-Gynniwr  wedi  bod  ar  hyd 
yr  amser  yn  llawer  uwch  nag  ar  unrhyw  stad  arall,  ac  yn  ystod  y 
flwyddyn  roedd  yn  8.37%.. 

Dosbarthir  yr  86  a ailosodwyd  fel  a ganlyn  : — 

Tai  3 ystafell  wely  ...  ...  ...  ...  55 

Tai  2 ystafell  wely  ...  ...  ...  ...  6 

Byngalos  2 ystafell  wely  ...  ...  ...  20 

Byngalos  1 ystafell  wely  ...  ...  ...  1 

Fflatiau  2 ystafell  wely  ...  ...  4 

Y nifer  o drosglwyddiadau  oedd  52  o’i  gymharu  a 63  y flwyddyn 


cynt.. 


Trosglwyddiadau  rhwng  Awdurdodau  ... 
Trosglwyddiadau  i stadau  eraill 
Trosglwyddiadau  ar  yr  un  stad 
Trosglwyddiadau  am  resymau  teuluol  ... 
Trosglwyddiadau  oberwydd  marwolaeth  y tenant 

statudol  

Cyfnewid  cartrefi  ...  


1 

9 

14 

2 

24 

2 


—54- 


HOUSING  WAITING  LIST 

The  number  of  applicants  on  the  Waiting  List  as  at  31st  Dec- 
ember, 1972,  was : — 

applicants  resident  within  the  Rural  District  — 471 
(includes  56  applicants  for  transfer)  ; 

applicants  resident  outside  the  Rural  District  — 295 
(134  of  these  eligible  for  consideration  in  view 
of  previous  residence  etc.  in  the  rural  district 
area). 

As  mentioned  in  previous  Annual  Reports,  the  Waiting  List  does 
not  always  give  a true  reflection  of  the  housing  need,  particularly  so 
in  regards  to  elderly  persons’  bungalows.  In  villages  or  districts 
where  only  a few  or  no  bungalows  have,  been  built,  there  is  no  real 
incentive  to  aged  persons  applying  and  experience  has  shown  that 
persons  soon  apply  when  they  see  positive  signs  of  action  by  the 
Council. 

The  letting  of  Council  dwellings  is  the  sole  responsibility  of  the 
Housing  Manager  without  reference  to  a committee.  Applications 
are  immediately  registered  by  the  department,  and  except  in  special 
circumstances,  they  are  not  placed  on  the  active  list  until  a six  month 
period  has  elapsed  since  the  date  of  application  or  date  of  marriage 
whichever  is  the  latter. 

Council  dwellings  are  allocated  in  accordance  with  the  Council's 
housing  points  scheme..  Other  merits  are.  also  given  consideration 
following  detailed  investigations  by  the  department.  Key  workers, 
however,  continue  to  be  considered  on  their  individual  merits  by  the 
Housing  Committee. 


HOUSING  OF  THE  ELDERLY 

When  one  looks  back  over  the  past  twenty  years  regarding  the 
provision  of  housing,  it  is  amazing  that  in  the  1950’s  this  Council,  in 
common  with  national  trends  had  not  provided  any  housing  for  the 
elderly  but  in  the  last  few  years,  the  provision  of  this  Authority7  has 
been  largely  for  elderly  persons.  Whereas  in  1950  the  percentage 
of  elderly  persons  housing  was  nil,  in  1971  the  percentage  built  for 
elderly  persons  was  75%.  One  can  see  that  the  reappraisal  of  the 
Council’s  housing  policy  was  in  accordance  with  the  National  Trend. 
In  1950  10%  of  the  public  housing  programme  was  designed  for  the 
elderly,  25%  in  the  1960’s,  and  it  has  been  increasing  at  a very7  rapid 
pace  since  early  in  the  1970’s. 


—55— 


RHESTR  AROS  AM  DY 

Y nifer  o ymgeiswyr  ar  y Rhestr  Arcs  ar  Rhagfyr  3 lain,  1972 
oedd  : — 

ymgeiswyr  yn  byw  yn  y Dosbarth  Gwledig  — 471 
(yn  cynnwys  56  o ymgeiswyr  i’w  trosglwyddo) ; 

ymgeiswyr  heb  fod  yn  byw  yn  y Dosbarth  Gwledigr — 295 
(134  o’r  rhain  yn  gymwys  i’w  hystyried  oherwydd 
eu  cysylltiad  ag  ardal  y Cyngor). 

Fel  a grybwyllwyd  eisioes  yn  yr  Adroddiadau  Blynyddol  blaen- 
orol,  nid  yw’r  Rhestr  Aros  bob  amser  yn  rhoi  darlun  cywir  o’r  galw 
am  dai,  yn  eniwedig  gyda  byngalos  yr  henoed.,  Mewn  pentrefi  ac 
ardaloedd  lie  nad  oes  byngalos  i’r  henoed  neu  ond  ychydig  ohonynt 
wedi  eu  hadeiladu  mae  diffyg  gwir  gymhelliad  i’r  henoed  i wneud 
cais  am  fyngalo,  ond  dengys  profiad  fodd  bynnag  bod  yr  henoed  yn 
barod  iawn  i wneud  cais  unwaith  bod  y Cyngor  yn  gwneud  y cam 
cyntaf  o ddarparu’r  cyfleusterau  iddynt. 

Cyfrifoldeb  y Rheolwr  Tai  yn  unig  yw  gosod  tai  Cyngor  heb 
orfod  ^ongynghori  a phwyllgor.,  Cofrestrir  pob  cais  yn  ddi-oed  gan 
yr  adran,  ac  heblaw  mewn  amgylchiadau  arbennig,  cyn  bod  enwau’r 
ymgeiswyr  yn  cael  eu  rhoi  ar  y rhestr  weithredol  rhaidd  iddynt  aros  am 
gyfnod  o chwe  mis  o ddyddiad  y cais  neu  ddyddiad  priodas,  pa  un 
bynnag  sydd  ddiwethaf.. 

Mae  cynllun  pwyntiau  y Cyngor  yn  ganllaw  wrth  ddewis  pa 
ymgeisydd  sydd  i gael  ty  pan  ddaw  un  yn  wag.,  Cymerir  haeddiannau 
eraill  hefyd  i ystyriaeth  fel  canlyniad  i ymchwiliad  manwl  gan  yr 
adran.  Ystyrir  y gweithwyr  allweddol,  fodd  bynnag,  yn  61  eu  haedd- 
iannau unigol  gan  y Pwyllgor  Tai. 

ANHEDDU’R  HENOED 

O edrych  yn  61  dros  yr  ugain  mlynedd  diwethaf,  syndod  yw 
sylweddoli  bod  y Cyngor  hwn,  yn  ogystal  a chynghorau  eraill  yn  y 
wlad  yn  y 1950’au,  heb  ddarparu  tai  o gwbl  ar  gyfer  yr  henoed. 
Gwelwyd  newid  mawr  fodd  bynnag  yn  y darlun  hwn  yn  ystod  y 
blynyddoedd  diwethaf,  ac  yn  ystod  1971  roedd  75%  o’r  tai  a adeil- 
adwyd  gan  y Cyngor  hwn  yn  dai  ar  gyfer  yr  henoed.  Gellir  gweld 
bod  polisi  tai  y Cyngor  yn  cydweddu  a’r  darlun  cenedlaethol.  Yn 
1950  roedd  10%  o’r  rhaglen  tai  cyhoeddus  wedi  ei  amcanu  ar  gyfer 
yr  henoed,  25%  yn  y 1960’au,  ac  rnae’r  ffigur  hwn  wedi  cynyddu’n 
gyflym  iawn  ers  deohrau’r  1970’au. 


56— 


One  Is  aware  that  some  of  the  main  factors  why  this  has  arisen 
have  been  : — 

1.  the  advance  in  medical  expertise  and  social  conditions  which 
means  that  people  are  living  longer  and  able  to  look  after  them- 
selves longer. 

2.  The  social  and  financial  climate  has  brought  about  a change  from 
the  traditional  idea  of  .the  extended  family  group  and  has  made  it 
possible  and  even  attractive  to  live  alone  so  catering  for  the 
increasing  independent  attitude  of  the  elderly. 

3.  One  is  also  aware  and  painfully  sure  at  times  that  the  comparoive- 
ly  high  death  rate  in  males  during  middle  age  has  meant  a greater 
proportion  of  elderly  females  being  left  to  live  alone. 

4.  One  must  recognise  the  fact  that  there  is,  particularly  in  the  rural 
area,  a need  to  provide  flexibility  as  regards  dwellings  for  small 
family  units  and  sometimes  this  can  be  in  direct  competition  with 
provision  of  housing  for  the  elderly.,  The  1966  census  showed 
that  no  fewer  than  46%  of  households  in  the  country  consists  of 
one  or  two  persons  (about  half  of  which  one  at  least  is  of  retire- 
able  age). 

It  is  anticipated  that  over  the  next  ten  years,  the  number  of 
elderly  people  i.e.  those  over  pensionable  age  is  likely  to  increase  by 
10%  but  more  significantly  the  population  over  70  will  rise  by  some- 
thing like  20%  over  the  same  period,  therefore  we  must  continually 
reappraise  our  programme  so  that  the  future  needs  of  the  elderly  are 
adequately  catered  for.. 

It  is  not  always  easy  to  assess  the  demand  of  elderly  persons 
housing,  because  in  this  field  it  is  'the  case  of  the  supply  generating 
increasing  demand  from  elderly  people  into  housing.  This  Council 
has  in  many  areas  built  houses  beyond  or  above  the  apparent  needs 
of  the  area  with  the  idea  in  mind,  that  when  the  elderly  see  the  type 
of  dwelling  provided,  the  demand  would  be  forthcoming.  In  effect 
this  has  been  a calculated  risk  that  has  been  more  fruitful  when 
elderly  people  see  their  friends  happily  housed  in  the  specially  prov- 
ided dwellings,  they  themselves  want  to  have  the  privilege  of  the  same 
type  of  accommodation.  Also  this  Counail  must  be  applauded  for  the 
way  in  which  it  does  not  discriminate  between  owner  occupier  aged, 
and  tenants  of  pensionable  age.  After  all  the  same  degree  of  housing 
need  applies  whether  it  is  a tenant  who  lives  in  the  house  or  owner 
occupier  who  has  struggled  to  save  to  own1  accommodation.  The 
stairs  for  instance  are  just  as  steep  whether  you  own  the  house  or  rent 
a house.  The  Council  must  also  be  applauded  for  the  fact  that  they 
do  not  operate  a means  test,  and  realise  that  a persons  even  with 


—57— 


Rhai  o’r  prif  resyme  dros  y cynnydd  hwn  yw  : — 

1.  datblygiadau  ym  myd  meddyginiaeth  ac  amodau  cymdeithasol 
gyda’r  canlyniad  bod  pobl  yn  byw  yn  hiirach  a bod  gwell  iechyd 
ganddynt  i allu  gofalu  ar  61  eu  hunain. 

2.  bod  y syniad  traddodiadol  o’r  oedrannus  yn  byw  gyda’u  plant 
a’u  teuluoedd  wedi  newid  erbyn  hyn.,  Mae’r  amodau  cymdei'th- 
asol  ac  ariannol  wedi  peri  bod  byw  ar  ben  eu  hunain  ac  yn  anni- 
bynnol  ar  eu  teuluoedd  yn  llawer  mwy  deniadol  i’r  henoed.. 

3.  cyfradd  uchel  o farwolaethau  dynion  canol  oed  sy’n  golygu  cyfar- 
taledd  uwch  o fenywod  yn  eu  hen  ddyddiau  yn  byw  ar  ben  eu 
hunain. 

4<  yr  angen  i ddarparu  mwy  o dai,  yn  enwedig  yn  yr  ardaloedd 
gwledig,  ar  gyfer  teuluoedd  bach..  Yn  1966,  yn  61  y ffugurau  yn 
y cyfmfiad,  roedd  cymaint  a 46%  o dai  ym  Mlhrydain  gydag  un 
neu  ddau  berson  yn  unig  yn  byw  ynddynt,  gyda  hanner  o’r  tai 
hynny  gydag  un  person  o leiaf  mewn  oedran  ymddeol. 

Rhagwelir  y bydd  cynnydd  yn  ystod  y degawd  nesaf  o 10%  yn 
nifer  y boblogaeth  sydd  dros  oedran  pensiwn  a chymaint  ag  20%  o 
gynnydd  yn  nifer  y rhai  dros  70  oed.i  Rhaid  felly  darparu  ar  gyfer 
anghemion  y dosbarth  hwn  yn  ein  cymdeithas. 

Mae’n  anodd  bod  yn  sicr  faint  o alw  sydd  am  dai  i’r  henoed 
mewn  ardal  arbennig,  oherwydd  tuedd  yr  henoed  yw  sylweddoli’r 
manteision  a ddaw  iddynt  yn  sgil  y tai  >hyn  ar  61  i’r  Cyngor  adeiladu’r 
tai  yn  eu  hardaloedd,  a’u  cyfeillion  yn  byw  yn  hapus  gyffyrddus 
ynddynt.  Mae’r  Cyngor  felly  wedi  adeiladu  mwy  o dai  mewn  sawl 
ardal  na’r  nifer  y mae  galw  amdanynt  ar  yr  olwg  gyntaf.i  Rhaid  ean- 
mol  y Cyngor  am  beidio  a gwahaniaethu  rhwng  pensiynwyr  sydd 
berchen  ar  eu  tai  a’r  rhai  sy’n  byw  mewn  ty  rhent.  Wedi’r  cyfan, 
yr  un  yw  anghenion  yr  oedrannus  os  yw’n  berchen  ar  ei  dy  neu  beidio. 
Mae’r  grisiau,  er  enghraifft,  yr  un  mor  serth  i berchennog  ag  yw  i 
denant.  Rhaid  canmol  y Cyngor  hefyd  am  beidio  ag  ystynied  sefyllfa 
ariannol  pobl  sydd  dros  eu  70’au,  ac  am  sylweddoli  nad  oes  yr  ynni 
ganddynt  beth  bynnag  yw  eu  cyfoeth  i ohwilio  am  dy  preifat  i’w  brynu 
gyda’r  holl  brOblemau  a ddaw  yn  sgil  hynny. 

Mae  llawer  o fanteision  cudd  mewn  anheddu’r  person  oedrannus 
sydd  berchen  ar  dy.  Mae’r  ty  hwnnw  wedyn  yn  mynd  ar  werth  ar  y 
farchnad  agored,  ac  yn  ddiethriad  bron,  prynnir  y ty  gan  deulu,  ac 
weithiau,  teulu  a fu’n  byw  mewn  ty  Cyngor.  Mae’n  hysbys  i bawb 


-58- 


means  when  they  are  in  their  70’s  for  instance,  just  have’nt  the 
physical  well-being  or  know  how  and  also  cannot  be  bothered  to  go 
into  the  private  market  to  buy  another  home  with  all  the  attendant 
troubles  it  entails. 

There  are  considerable  hidden  benefits  in  housing  aged  owner/ 
occupiers.,  The  house  is  then  released  for  sale  in  the  open  market 
and  invariably  the  house  is  occupied  by  a family,  in  some  cases  a 
family  who  have  been  resident  in  a council  house.  It  is  well  known 
that  there  is  more  under-occupation  of  private  property  than  council 
house  dwellings  and  therefore  this  policy  can  be  very  valuable  to  the 
overall  housing  needs  of  an  area. 

There  is  much  to  be  said  for  the  policy  of  housing  people  let  us 
say  in  their  middle  or  late  fifties  in  suitably  designed  housing  for  the 
elderly  so  that  they  are  settled  in  that  particular  accommodation  when 
they  do  reach  retirement  age.,  Invariably  one  of  the  problems  of 
housing  the  elderly  is  that  people  do  not  want  to  move  or  have  the 
trouble  moving  when  they  reach  an  advanced  age.,  It  is  important 
for  the  dwelling  to  be  provided  in  the  area  where  prospective  tenants 
have  been  brought  up,  because  some  times  it  is  a mistake  for  people 
when  they  are  retired  to  move  away  from  their  familier  surroundings. 

One  must  be  aware  of  speaking  of  the  elderly  as  if  you  have 
a homogenious  group  all  with  the  same  problem.,  Old  people  can 
differ  as  much  as  regards  their  housing  conditions  and  their  needs 
as  any  other  section  of  the  community.  It  is  therefore  very  difficult 
to  adopt  a single  policy  or  even  a house  allocation  system  which  can 
apply  to  the  elderly. 

Elderly  people  have  different  needs  the  same  as  different  people 
in  any  other  section  in  our  community  and  one  has  to  be  'careful  not  to 
say  that  they  need  ground  floor  accommodation,  housing  with  a ward- 
en service,  dependent  accommodation,  housing  close  to  relatives  and 
so  on.  Sometimes,  old  people  would’nt  want  to  be  too  close  even  to 
their  sons  and  daughters  because  they  don’t  always  want  to  be  per- 
manent baby  sitters  ! It  is  extremely  difficult  to  devise  a points 
system  which  adequately  reflects  the  housing  needs  of  the  elderly, 
because  they  vary  so  much — in  fact  it  is  almost  impossible  to  do  so 
and  one  must  categorise  each  housing  application  more  particularly 
on  its  merits  than  when  dealing  with  other  sections  of  the  community. 

During  the  year,  the  warden  scheme  has  again  been  extended. 
An  additional  supervisor  was  appointed  at  Lon  Hafren,  St.  Clears. 

With  one  exception,  all  wardens  have  attended  a training  course. 
The  wardens  'have  carried  out  well  their  job  of  being  a friend  in  time 


59- 


bod  cyfartaledd  llawer  uwch  o dai  preifat  nag  o dai  Cyngor  na 
wneir  llawn  defnydd  ohonynt,  ac  felly  gall  y polisi  hwn  fod  yn 
fanteisiol  iawn  i bawb. 

Mae  llawer  i ddweud  dros  anheddu  pobl  yn  eu  pumdegau  mewn 
cartrefi  arbennig  ar  igyfer  yr  henoed,  i rod’r  cyfle  iddynt  i gymhwyso 
eu  hunain  i’w  cartref  newydd  erbyn  iddynt  gyrraedd  oedran  ymddeol. 
Un  o’r  problemau  gydag  anheddu’r  henoed  yw  bod  pobl  yn  anfodlon 
symud  a bod  y drafferth  o symud  yn  ormod  iddynt  yn  eu  hen 
ddyddiau.  Mae’n  bwysig  iawn  hefyd  bod  yr  henoed  yn  cael  byn- 
galos  yn  ardal  eu  cynefin,  gan  mai  camgymeriad  yn  ami  yw  diwreiddio 
pobl  sydd  wedi  ymddeol. 

Camgymeriad  yw  meddwl  am  yr  henoed  fel  grwp  0 bobl  yn  ein 
cymdeithas  gyda’r  un  problemau  a’r  un  anghenion.  Maent  yn 
gwahaniaethu  gymaint  cyn  belled  ag  y mae  anheddu  yn  y cwestiwn  ag 
unrhyw  grwp  arall  yn  ein  cymdeithas.  Anodd  felly  yw  sefydlu 
polisi  ac  hyd  yn  oed  system  o ddosbarthu  tai  ar  gyfer  yr  henoed., 

Rhaid  bod  yn  ofalus  felly  cyn  dweud  bod  angen  ty  un-llawr 
amyntj  gwasanaeth  warden,  y cyfleuSterau  i letya  cyfeillion,  ty  ger- 
llaw  eu  perthnasau,  ac  yn  y blaen.  Weithiau,  mae’r  henoed  yn 
dymuno  peidio  a bod  yn  nhy  agos  hyd  yn  oed  i’w  meibion  a’u  merched, 
oherwydd  byddai  hynny’n  rhy  gyfleus  i’w  plant  fanteisiio  arnynt  drwy 
ofyn  am  gymwynasau.  Mae’n  anodd  dros  ben  i ddyfeisio  system 
pwyntiau  a fyddai’n  adlewyrchu  anghenion  anheddu  yr  henoed,  gan 
bod  cymaint  o wahaniaethau  rhyngddynt — mewn  gwirionedd,  mae 
bron  3m  amhosibl  gwneud  hynny,  a rhaid  delio  a phob  cais  yn  61  ei 
haeddiant  unigol. 

Ehangwyd  y gwasanaeth  warden  unwad, th  eto  yn  ystod  y flwyddyn. 
Penodwyd  warden  ychwanegol  yn  Lon  Hafren,  San  Cler. 

Mae  pob  warden  ond  un  wedi  bod  ar  gwrs  hyfforddi.  Mae’r 
wardeniaid  wedi  gwneud  eu  gwaith  yn  dda  o fod  yn  ffrind  mewn 
angen  ac  eto’n  caniatau’r  tenantiaid  hyn  i fyw  yn  annibynnol.  Gall 
y gwaith  fod  yn  ddigon  anniddorol  ar  brydiau  yn  enwedig  gydag 
ambell  denant  anodd  ei  drin. 

Mae’r  Cyngor  a’r  adran  wedi  cyd-weathio’n  agos  gydag  adran  y 
Gwasanaethau  Cymdeithasol  o’r  Cyngor  Sir  i ddaoblygu’r  gwasanaeth 
warden  ac  anheddu’r  henoed  yn  gyffredinol.  Mae’r  Cyngor  yn  der- 
byn  grant  blynyddol  o £30  am  bob  byngalo  a ddarperir  ac  a gyn- 
llunir  yn  arbennig  ar  gyfer  anghenion  yr  henoed.  Mae  dafblygu’r 
gwasanaeth  Warden  wedi  golygu  costau  cynyddol  i’r  Cyngor  sy’n 
llawer  uwch  na’r  grant  a ddeibynnir  o’r  Cyngor  Sir.  Yn  anffoddus 


— 60 — 


of  need  but  yet  allowing  the  older  tenants  to  live  independantly.  The 
job  can  sometimes  be  quite  difficult  particularly  in  the  case  of  the 
occasional  cantankerous  tenant. 

The  Council  and  the  department  have  co-operated  closely  with 
the  Social  Services  department  of  the  County  Council  in  the  develop- 
ment of  the  warden  service  and  aged  persons  housing  generally..  The 
Council  receive  an  annual  grant  of  £30,  per  bungalow  specially  pro- 
vided for  old  people  and  designed  for  their  needs.  The  development 
of  the  warden  service  has  involved  the  Council  in  'increasing  expend- 
iture which  is  not  offset  by  the  County  Council  grant.  It  is  regrett- 
able that  to  date  the  County  Council  have  been  unable  to  increase  the 
rate  of  grant  even  though  it  has  been  at  .this  level  for  some  14  years 
and  was  originally  given  only  where  bungalows  were  adapted  to  the 
needs  of  elderly  persons  without  the  need  to  provide  a warden  service. 

A beneficial  side  effect  of  the  warden  service  has  been  the  con- 
cessionary 5p  television  licence  available  ,to  the  tenants. 

The  Council  have  decided  to  press  for  this  to  be  spread  to  all  old 
age  pensioners  and  have  been  instrumental  in  a national  campaign 
directed'  to  this  end..  During  the  year,  Councillor  William  Evans, 
addressed  the  annual  conference  of  the  R.DC.  Association  on  the 
subject.  The  Council  have  in  mind  that  the  elderly  already  suffer 
from  a restricted  income. 

The  Council  would  like  to  see  the  warden  service  extended  to  the 
private  sector.,  This  Council  already  operates  a mobile  warden  ser- 
vice combined  with  site  supervisors  and  feel  that  it  would  be  possible 
to  operate  such  a service  in  the  private  sector  of  housing.  There  is 
of  course  no  reason  why  tenants  of  Council  aged  persons  bungalows 
should  enjoy  better  provision  than  those  living  in  houses  owned  by 
private  landlords  or  where  there  are  elderly  owner  occupiers. 

The  warden  service  is  not  intended  to  replace  the  care  of  families 
but  merely  to  bridge  the  gap  between  the  elderly  and  their  families 
for  example  where  families  have  moved  away  from  the  area  due  to 
work  or  whilst  they  are  at  work.  The  service  is  intended  to  enable 
the  elderly  .to  live  completely  independant  lives  but  with  a life  line  in 
the  background  in  case  of  need..  The  warden  can  contact  the  family 
quickly  and  should  be  the  first  to  know  if  any  emergency  arises. 

The  Council  are  well  aware  of  the  first  command  with  promise 
“Honour  thy  father  and  thy  mother  ; that  thy  days  may  be  long  upon 
the  land  which  the  Lord  thy  God  giveth  thee”.  Exodus  20  V.  12. 

The  social  service  for  the  elderly  would  break  down  overnight  if 
families  did  not  obey  the  command.  The  Council  thus  have  en- 
couraged in  their  improvement  grant  policy,  the  provision  of  special 
flats  for  elderiy  parents  within  family  homes  believing  that  old  people 


—61— 


nid  yw’r  Cyngor  Sir  hyd  yn  hyn  wedi  codi’r  grant  er  i’r  grant  fod  ar 
yr  tin  lefel  ers  14  blynedd,  ac  feTi  rhoddwyd  ar  y dechrau  lie  addesid 
byngalos  at  anghenion  yr  henoed  yn  unig  heb  fod  angen  darparu 
gwasanaeth  warden. 

Un  o’r  manteision  a ddeilliodd  o’r  gwasanaeth  warden  i’r  henoed 
oedd  cael  eytundeb  bod  y tenantiaid  yn  cael  trwydded  teledu  am  5 c. 

Roedd  y Cyngor  o’r  fam  y dylai  pob  hen-'bensiynwr  gael  y 
fantais  hon  ac  nid  tenantiaid  ,tai  Cyngor  yn  unig..  Cyngor  Dosbarth 
Caerfyrddin  fu’n  allweddol  mewn  ymgyrch  genedlaethol  ar  y cwest- 
iwn  hwn.  Bu’r  Cynghorydd  William  Evans  yn  annerch  cynhadledd 
flynyddol  Cymdeithas  Cynghorau  Dosbarth  Gwledig  ar  y pwnc.,  Yn 
61  y Cyngor,  mae’r  henoed  yn  dioddef  digon  yn  barod  drwy  orfod 
byw  ar  bensiwn  bach. 

Dymuniad  y Cyngor  fyddai  cael  igwasanaeth  warden  i dai  preifat 
yn  ogystal.  Mae  gwasanaeth  warden  teithiol  mewn  cyswllt  a goruch- 
wylwyr  safleol  yn  gweithredu  gyda’r  Cyngor  yn  barod.  Teimlir  y 
gellid  gweithredu  gwasanaeth  cyffelyb  gyda  thai  preifat.  Nid  oes 
unihyw  reswm  wrthgwrs  pam  y dylai  tenantiaid  byngalos  Cyngor  i’r 
henoed  fwynhau  .gwell  cyfleusterau  na’r  rhai  sy’n  byw  mewn  tai 
preifat  ar  rent  neu’r  rhai  sy’n  berohen  ar  eu  tai  eu  hunain. 

Nid  bwriad  y gwasanaeth  warden  yw  disodli  gofal  teuloedd  ond 
yn  syml  i bontio’r  adwy  rhwng  yr  henoed  a’u  .teuluoedd,  megis  pan  fo 
teuluoedd  wedi  symud  o’n  hardaloedd  oherwydd  eu  galwedigaethau, 
neu  pan  fo’r  teuluoedd  yn  mynychu  eu  gwaith.  Bwriad  y gwasanaeth 
yw  galluogi’r  henoed  i .fyw  bywyd  cwbl  annibynnol  tra  bod  cymorth 
parod  ar  gael  petai  galw  amdano.  Gall  y warden  gysyll'tu  a’r  teulu 
mewn  byr  amser  a’r  warden  ddylai  fod  y cyntaf  i wybod  petai  argyf- 
wng  yn  codi.. 

Mae’r  Cyngor  yn  ymwybodol  o’r  gorchymyn  cyntaf  gyda’r 
addewid — “Anrhydedda  dy  dad  a’th  fam,  fel  yr  estynner  dy  ddyddiau 
ar  y ddaear,  yr  hon  y rihoddodd  yr  Arglwydd  dy  Dduw  i ti.” 

Byddai’r  igwasanaeth  cymdeithasol  i’r  henoed  yn  tom  lawr  dros 
nos  petai  teuluoedd  ddim  yn  ufuddhau’r  gorchymyn  hwn.  Mae’r 
Cyngor  yn  eu  polisi  grantiau  gwella  wedi  annog  darparu  fflatiau 
arbenriig  ar  gyfer  rhieni  oedrannus  yng  nghartrefi  eu  teuluoedd  gan 
gredu  y dylid  cynofthwyo’r  henoed  yn  y modd  hwn,  ac  y dylid  annog 
teuluoedd  sy’n  awyddus  i edrych  ar  61  eu  rhieni  oedrannus  i wneud 
hynny. 


— 62 — 


should  be  helped  in  whatever  type  of  housing  accommodation  they 
live  and  that  families  who  are  anxious  to  look  after  elderly  parents 
should  be  encouraged  to  do  so. 

This  policy  seems  ,to  be  a natural  corollary  of  the  warden  service 
as  both  policies  are  designed  to  provide  support  for  the  elderly  and 
their  families  when  needed  rather  than  to  take  away  the  independance 
of  older  people  or  to  weaken  family  ties  and  responsibilities. 

HOUSING  OF  THE  HANDICAPPED 

The  Council  have  for  years*  including  the  present  year,  carried 
adaptations  to  council  houses  and  bungalows  in  conjunction  with  the 
Sodal  Services  Department,  of  the  County  Council,  to  cater  for 
speoific  needs  of  handicapped  tenants.,  Seven  specially  designed 
bungalows  have  been  provided  for  the  physically  handicapped.  Dur- 
ing the  present  year,  no  specially  adapted  bungalows  have  been  built 
for  the  physically  handicapped.,  Designs  have  been  prepared,  but  the 
Council  have  been  unable  to  persuade  contractors  to  tender  during 
the  year  for  any  Council  house  building.  This  has  meant  the  handi- 
capped having  to  wait  for  special  accommodation  longer  than  necessary. 
The  Council  intend  to  remedy  the  position  as  soon  as  it  is  in  their 
power  to  do  so. 


HOMELESS  FAMILIES 

The  Council,  in  conjunction  with  the  County  Council  Welfare 
Committee,  have  made  available  a private  house,  namely  “Brithdir”, 
Cefneithin..  It  is  used  for  the  purpose  of  housing  displaced  or  home- 
less families,  the  rent  of  which,  while  the  house  is  unoccupied,  is  paid 
by  the  County  Welfare  Department.  The  house  has  been  occupied 
since  9t)h  May,  1970,  by  a family  displaced  from  Carway. 

HOUSING  MANAGEMENT 

During  the  previous  year,  the  Council  started  a planned  main- 
tenance scheme  in  order  to  overtake  the  existing  backlog  in  repair 
and  maintenance  of  Council  houses.,  It  was  estimated  at  the  outset 
that  the  planned  maintenance  scheme  would  take  2.26  years  to  com- 
plete the  outstanding  essential  repairs.  At  the  close  of  the  year  under 
review,  the  planned  maintenance  scheme  appeared  to  be  achieving 
what  it  set  out  to  do.  All  tradesmen  engaged  in  housing  maintenance 
are  now  within  the  Council’s  incentive  scheme.  The  scheme  has  had 
the  effect  of  increasing  the  productivity  of  the  housing  maintenance 
section. 


—63— 


Mae’r  polisi  hwn  yn  ymestyniad  naturiol  o’r  gwasanaeth  warden 
gan  bod  y ddau  bolisd  yn  amcanu  at  ddiogelu’r  henoed  pan  fo  angen 
hynny  yn  hytrach  na  dwyn  eu  hannibynniaeth  oddiarnynt  neu  wanhau 
cysylitiadau  teuluol. 


ANHEDDU’R  RHAI  DAN  ANFANTAIS 

Mae’r  Cyngor  ers  blynyddoedd  erbyn  hyn  wedi  addasu  tai  Cyngor 
a byngalos  mewn  cydweitfhrediad  ag  Adran  Gwasanaethau  Cymdeith- 
asol  y Cyngor  Sir,  ar  gyfer  angbenion  arbennig  y tenamtiaid  hynny 
sydd  dan  anfantais..  Mae  saith  byngaio  gyda  chynllun  arbennig  iddynt 
wedi  eu  darparu  ar  gyfer  y rhai  dan  anfantais.  Ni  adeiladwyd  un 
byngaio  a addaswyd  yn  arbennig  at  anghenion  y bobl  hyn  yn  ystod  y 
flwyddyn  dan  sylw.  Mae  cynlluniau  wedi  eu  paratoi,  ond  ni  fu’r 
Cyngor  yn  llwyddiannus  i gael  contractwyr  i gyflwyno  tenrau  yn 
ystod  y flwyddyn  i adeiladu  tai  Cyngor,  ac  mae  hyn  felly  wedi  golygu 
oedi  di-anghenrhaid,  Bwriada’r  Cyngor  unioni’r  sefyllfa  gynted  ag  y 
bo  modd  iddynt  wneud  hynny. 


TEULUOEDD  DIGARTREF 

Mae’r  Cyngor  hwn,  mewn  cydweithrediad  a Phwyllgor  Lies  y 
Cyngor  Sir,  wedi  trefnu  bod  ty  preifat  yng  Nghefneithin  o’r  enw 
Brithdir  yn  cael  ei  ddefnyddio  ar  gyfer  cartrefu  teuluoedd  digartref. 
Mae  Adran  Lies  y Sir  wedi  cytuno  i dalu’r  rhent  pan  yw’r  ty  yn  wag. 
Mae  teulu  a svmudwyd  o Garway  wedi  bod  yn  byw  yno  ers  Mai 
9fed,  1970. 


RHEOLI  TAI 

Yn  ystod  y flwyddyn  flaenorol  dechreuodd  y Cyngor  weithredu 
cynllun  cynholiaeth  a drefnwyd  yn  fanwl,  mewn  ymgais  i oresgyn  y 
broblem  bod  pentwr  o waith  atgyweirio  a chynnal  tai  i’w  gyflawni. 
Ar  y dechrau,  amcangyfrifwyd  y byddai  angen  2:26  blwyddyn  i gwbl- 
hau’r  atgyweiriadau  hanfodol  yn  61  y cynllun  cynholiaeth  hwn.  Ar 
ddiwedd  y flwyddyn  dan  sylw,  edrychai’n  debyg  fel  petai’r  cynllun 
cynholiaeth  yn  llwyddo  yn  ei  amcan.  Telir  pob  crefftwr  a gyflogir  i 
gynnal  tai  yn  61  cynllun  bonws  y Cyngor,  gyda’r  canlyniad  o ysgogi’r 
gweithwyr  i weithio’n  galetach,  ac  felly’n  hwyluso’r  rhaglen  waith. 


-64 


During  the  year  more  tenants  took  advantage  of  the  Council's 
Rent  Option  central  heating  scheme.  Tenants  have  a choice  of  gas, 
electric  or  solid  fuel  central  heating..  Central  heating  is  installed  on 
behalf  of  the  Council  by  contractors  of  the  gas,  electricity  or  coal 
boards..  The  tenant  is  charged  an  additional  rent  to  cover  the  capital 
and  maintenance  costs  of  the  installation. 

During  the  year,  29  solid  fuel  and  one  gas  central  heating  systems 
were  installed.  Total  Rent  option  central  heating  schemes  installed 
are  as  follows.  Gas  is  available  at  limited  sites  only  : — 

Solid  Fuel  120 

Electricity  ...  24 

Gas  6 

150 


HOUSING— PRIVATE  SECTOR 

The  problem  of  unfitness  in  the  houses  in  the  Council’s  area  is 
almost  exclusively  one  of  the  individual  unfit  house..  There  are  no 
large  areas  of  unfit  housing  which  it  is  necessary  to  demolish  and  to 
Clear  as  there  are  in  the  larger  conurbations  ; the  unfit  houses  being 
located  individually  throughout  the  Council’s  district.  The  unfit 
houses  which  are  in  the  Council’s  area  are  almost  all  capable  of  im- 
provement to  the  full  improvement  grant  standard  and  thus  the 
Council’s  housing  policy  in  the  private  sector  takes  these  conditions 
into  account.  There  are  some  houses  which  are  unfit  for  habitation 
and  not  capable  of  improvement  and  during  the  year  seven  houses 
were  demolished.  This  involved  the  housing  of  six  families.  The 
Council  have  laid  down  a policy  of  not  grant-aiding  improvement  of 
clom  houses,  (houses  which  are  constructed  of  earth  and  interspersed 
with  occasional  stones,  bracken,  horse  hair  and  brush  wood,  and  roofed 
over  with  thatch  and  subsequently  covered  by  galvanised  iron).  The 
Council  regard  the  houses  as  substandard  and  houses  which  cannot 
be  made  properly  fit  for  habitation  and  brought  up  to  the  standard 
necessary. 

The  Council’s  whole  housing  policy  in  the  private  sector  revolves 
around  improvement  of  houses  which  are  already  existing  in  the  area. 
It  is  evident  that  this  policy  is  enjoying  considerable  public  support  as 
the  number  of  applications  for  improvement  grants  goes  up  year  by 
year.  Discretionary  improvement  grants  schemes  are  encouraged 


—65— 


Yn  ystod  y flwyddyn,  cymerodd  mwy  o denantiaid  fantais  o 
gynilun  y Cyngor  o roi  dewis  i’r  tenantiaid  i gael  gwres  canolog  am 
rent  uwch.  Mae  dewis  ganddynt  o wres  canolog  nwy,  trydan  neu  glo. 
Gosodir  y gwres  canolog  yn  y tai  ar  ran  y Cyngor  gan  gontractwyr 
y byrddau  nwy,  trydan  a glo.,  Mae’r  Cyngor  wedyn  yn  codi  rhent 
ychwanegol  ar  y tenant  i dalu  am  gostau  gosod  a gofalu  am  y cynllun 
gwres  canolog, 

Rhoddwyd  gwres  canolog  glo  mewn  29  o dai  a gwres  canolog 
nwy  mewn  un  ty  yn  ystod  y flwyddyn.  Dim  ond  mewn  rhai  ardal- 
oedd  yn  unig  y mae  nwy  ar  gael  i’w  ddefnyddio  fel  tanwydd.  Y 
cyfanswm  o’r  cynlluniau  gwres  canolog  a osodwyd  hyd  yn  hyn  yw  : — 

Glo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  120 

Trydan 24 

Nwy  ...  ...  6 

150 


ANHEDDU— TAI  PREIFAT 

Mae’r  Cyngor  hwn  yn  ffodus  iawn  mai  dim  ond  ambell  dy  hwnt 
ac  yn  yr  ardal  sy’n  anaddas  i ddyn  fyw  ynddo„  Yn  wahanol  i rai  o’r 
trefi  mawr,  nid  oes  dystyrau  o dai  anaddas  yn  yr  ardal  y rniae’n 
ofynnol  i’w  dymchwel  a’u  clirio.,  Y mae  bron  po'b  ty  anaddas  yn 
ardal  y Cyngor  yn  deilwng  o gael  grant  llawn  ar  gyfer  eu  gwella,  ac 
felly  mae  polisi  y Cyngor  ynglyn  a thai  preifat  yn  cymryd  yr  am- 
gylchiadau  hyn  i ystyriaeth.  Mae  ambell  dy  anaddas  na  ellir  mo’i 
wella,  ac  yn  ystod  y flwyddyn,  dymchwelwyd  saith  o’r  cyfryw  dai. 
Fel  canlyniad  bu  rhaid  ail-gartrefu  chwe  theulu.  Polisi’r  Cyngor  yw 
peidiio  a chaniatau  grant  tuag  at  wella  tai  clom,  sef  tai  a adeiladwyd 

0 bridd  gyda  rhywfaint  o gerrig,  rhedyn,  mwng  ceffyl  a phryswydd 
gyda  tho  gwellt  a orchuddiwyd  yn  ddiweddarach  gan  haearn  gal- 
fanedig.  Ym  mam  y Cyngor,  tai  isel  eu  safon  yw’r  rhain,  a thai  na 
ellir  eu  gwneud,  yn  gartrefi  addas  a’u  dwyn  i fyny  i’r  safon  angen- 
rheidol. 

Mae  polisi’r  Cyngor  ynglyn  a thai  preifat  yn  canolbwyntio  ar 
wella  hen  dai  yn  yr  ardal.  Yn  wir,  mae’r  cyhoedd  yn  barod 
iawn  i fanteisio  ar  y polisi  hwn  gan  bod  nifer  y ceisiadau  am  grantiau 
gwella  a dderbynnir  gan  y Cyngor  yn  cynyddu’n  sylweddol  o flwyddyn 

1 flwyddyn.  Cymerir  pob  ymdreoh  i hybu  cynlluniau  grantiau  gwella 


—66— 


wherever  possible  and  it  is  port  of  the  policy  to  encourage  applicants 
to  improve  their  houses  to  the  highest  standard.  It  is  felt  that  houses 
cannot  be  made  fit  and  be  capable  of  remaining  fit  at  least  30  years 
unless  a damp  proof  course  is  installed  in  a house  that  lacks  a damp 
proof  course  and  the  Council  therefore  insist  on  a damp  proof  course 
being  installed,  normally  of  the  electro-osmosis  or  silicone  injection 
type.  Central  heating  is  normally  part  of  an  improvement  grant 
scheme  as  the  Council  endeavour  to  persuade  owners  to  bring  their 
houses  up  to  Parker  Morris  standard.,  The  improvement  grant  has 
the  advantage  that  it  enables  families  to  be  rehoused  in  virtually 
brand  new  houses  in  the  position  in  which  they  originally  chose  to 
live,  and  thus  to  have  modern  amenities  near  to  their  friends  and 
relatives..  In  social  terms  this  means  a tremendous  amount  and  it 
avoids  stretching  out  public  services  particularly  in  villages  and  small 
towns,  and  enables  the  centre  of  towns  and  villages  not  only  to  remain 
alive  but  to  come  alive  once  again  with  houses  still  in  close  proximity 
to  shops,  post  office  and  other  amenities.  The  acceleration  of  im- 
provement grant  applications  since  the  Housing  Act  of  1969  has 
started  to  work,  as  can  be  seen  from  the  figures  that  are  shown  at 
the  end  of  this  section  of  the  report.  The  increase  in  applications 
for  grant  can  be  attributed  to  the  following  factors  : — 

1.  The  increase  in  the  upper  limit  of  grant  to  £1,000  from  the 
former  £400., 

2.  The  subsequent  raising  of  the  upper  limit  to  £1,500  and 
three-quarters  of  the  cost  of  the  work  in  place  of  the  former 
half,  and  deadlines  set  of  June  23rd,  1973  and  1974. 

3.  The  national  and  local  publicity,  including  the  first  General 
Improvement  Area. 

4.  The  number  of  successful  improvement  grants  scheme  which 
have  already  been  operated  in  the  area  and  are  a testimony 
to  the  good  work  which  can  be  done  through  improvement 
grants., 

5.  The  good  co-operation  which  exists  between  the  various 
departments  in  the  Rural  District  Council  during  the  pro- 
cessing of  improvement  grants  schemes,  particularly  between 
the  Engineer’s  and  Public  Health  and  Housing  departments. 

6.  The  Council’s  own  zeal  for  improving  the  area  and  the  zeal 
of  their  officers,  and  the  generous  way  in  which  the  Council 
interpret  the  improvement  grant  rules. 

7.  To  the  late  Chairman  of  the  Housing,  Planning  and  Public 
Health  Committee,  Councillor  William  Thomas,  who  to- 
gether with  the  Officers  and  local  members  had  visited  every 
one  of  the  houses  at  which  improvement  grant  applications 
were  made. 


—67— 


dewisol  gyda’r  amcan  o gymell  ymgeiswyr  i wella  eu  tai  i’r  safon 
uchaf  posibl.  Bemir  na  ellir  gwneud  tai  i fod  yn  addas,  ac  iddynt 
barhau  i fod  felly  am  o leiaf  30  mlynedd  oni  roir  cwrs  atal  lleithder 
yn  y tai  hynny  sydd  hebddo,  ac  mae’r  Cyngor  felly  yn  mynnu  bod 
cwrs  atal  lleithder  yn  cael  ei  roi  ym  mhob  ty  a wellir,  un  electro-omosis 
neu  chwistrellu  silicon.  Fel  rheol  mae  gwres  canolog  yn  rhan  o gyn- 
llun  grant  gwella  gan  fod  y Cyngor  yn  ceisio  cymell  perchnogion  i 
ddwyn  eu  tai  i fyny  i safon  Parker  Morris..  Drwy  gyfrwng  y grant- 
iau  gwella  gellir  trawsnewid  hen  dai  i fod  yn  dai  i deuluoedd  sydd 
mwy  neu  lai  yn  dai  newydd  heb  i’r  teuluoedd  hynny  orfod  symud 
modfedd  o’u  cynefin  ac  felly  gallant  fwynhau  manteision  cyfleusterau 
modern  tra’n  parhau  i fod  gerllaw  eu  cyfeillion  a’u  perthnasau.  Mae 
hyn  yn  elfen  gymdeithasol  holl  bwysig,  y mae’n  osgoi  rhoi  pwysau 
ychwanegol  ar  y gwasanaethau  cymdeithasol  yn  enwedig  mewn  pent- 
refi  a threfi  bach,  ac  yn  fodd  nid  yn  unig  i gadw  bywyd  yng  nghanol 
y trefi  a phentrefi  ond  i ail-gynoau  bywyd  ynddynt  o’r  newydd  gyda’r 
tai  o fewn  cyrraedd  hwylus  i siopau,  swyddfa  bost  ac  amwynderau 
eraill.  Dengys  y ffugurau  a welir  ar  ddiwedd  yr  adran  hon  o’r 
adroddiad  y cynydd  a fu  yn  nifer  y ceisiadau  am  grant  gwella  ers 
i’r  Ddeddf  Tai  1969  ddod  i rym.,  Gellir  priodoli’r  cynnydd  yn  nifer 
y ceisiadau  am  grant  i’r  ffactorau  canlynol  : — 


1.  Bod  uchafswm  y grant  a ganiateid  wedi  codi  o £400  i 

£1,000. 

2.  Bod  uchaf swrm  y grant  a ganiateid  wedi  codi  unwaith  eto  i 
£1,500  ac  <i  dri-chwarter  o gost  y gwaith  yn  lie  hanner  y 
gost  fel  cynt,  a bod  y gwaith  i’w  gwblhau  erbyn  Mehefin 
23ain,  1973  a 1974.. 

3.  Cyhoeddusrwydd  cenedlaethol  a lleol,  gan  gynnwys  y Rhan- 
barth  Gwelliant  Cyffredinol  cyntaf. 

4.  Nifer  o gynlluniau  grantiau  gwella  llwyddiannus  dros  ben  yn 
yr  ardal  sy’n  dyst  o’r  gwaith  da  a ellir  ei  gyflawni  yn  sgil  y 
grantiau  gwella. 

5.  Y cydweithrediad  parod  rhwng  y gwahanol  adrannau  yn  y 
Cyngor  Dosbarth  Gwledig  yn  enwedig  rhwng  adran  y Peir- 
iannydd  a’r  adran  Iechyd  Cyhoeddus  a Thai,  wrth  ddelio  a’r 
cynlluniau  grantiau  gwella  tai., 

6.  Brwdfrydedd  y Cyngor  i wella’r  cyfleusterau  yn  yr  ardal  a 
brwdfrydedd  y swyddogion,  a thegwch  y Cyngor  wrth  dde- 
hongli  rheolau’r  grantiau  gwella. 

7.  I’r  diweddar  Gadeirydd  y Pwyllgor  Tai,  Cynllunio  a Iechyd 
Cyhoeddus,  y Cynghorwr  William  Thomas  a fu,  ynghyd  a’r 
Swyddogion  a’r  aelodau  lleol,  yn  ymweld  a phob  ty  y gwnaed 
cais  am  grant  gwella  ynglyn  a hwy. 


— 68 


During  the  year  445  Discretionary  Grants  and  23  Standard 
Grants  received  official  approval,  showing  as  regards  Discretionary 
Grants  an  increase  of  57.1%  on  the  figure  for  1971., 

The  details  of  the  Discretionary  and  Standard  Grants  to  31/12/ 
72  are  as  follows  : — 


Type  of 
Grant 

No.  of  I 
Impi 

Dwellings 

■oved 

Amount  Paid 
in  Grant 

Average  Grant 
per  house 

Owner 

Occupied 

Tenanted 

Discretionary 

Standard 

1148 

261 

684 

93 

£730,603 

£52,493.27p 

£398. 80p 
£148. 29p 

1409 

777 

Total 

21 

86 

£783,096.27p 

£358. 24p 

WHITLAND  GENERAL  IMPROVEMENT  AREA 

As  a result  of  the  provisions  of  the  Housing  Act,  1969,  a housing 
survey  was  carried  out  in  the  Council’s  area  by  the  Public  Health 
Inspectors,  during  1971,,  to  determine  those  parts  of  the  Council’s 
district  which  would  be  the  most  suitable  to  declare  as  a General 
Improvement  Area.  After  consultation  with  the  Engineers  and  other 
departments  of  the  Council,  Whitland  was  represented  to  the  Council 
as  the  fnost  suitable  area  in  the  Council’s  district  for  the  purpose. 
Whitland  was  chosen  because  of  170  houses  in  the  centre  of  the  area 
approximately  half  were  without  the  basic  amentities,  such  as  baths, 
hot  water,  internal  w.,c..  wash  hand  basin  and  food  store.  This  was 
a higher  proportion  than  in  the  remaining  part  of  the  Council’s  area 
and  showed  that  the  fact  that  a number  of  houses  in  the  improvement 
area  were  grouped  together  had  the  effect  of  reducing  the  incentive 
to  improve..  An  additional  disincentive  was  the  general  drab  environ- 
ment including  dilapidated  walls  and  fences,  unmade  rear  alleyways 
and  untidyness  at  the  edge  of  the  area  all  of  which  resulted  from  the 
fact  that  all  of  the  houses  were  built  at  approximately  the  same  time 
and  therefore  were  at  the  same  stage  of  disrepair,  unless  general  im- 
provements were  carried  out.  This  together  with  the  fact  that  no 
trees  or  even  blades  of  grass  can  be  seen  in  the  central  area  amounted 
to  a considerable  disincentive  to  improve  the  houses  themselves. 
Occupants  would  rather  tend  to  look  for  building  new  houses  outside 
the  area  in  more  pleasant  surroundings,  with  the  result  that  the  centre 
would  tend  to  decay  even  more.  This  would  result  in  the  decay  not 
only  of  the  houses  themselves,  but  also  of  the  community  life  in  the 
centre  and  in  older  people  who  possibly  would  be  rehoused  on  the 


—69— 


Yn  ystod  y flwyddyn  cymeradwywyd  445  o Grantiau  Dewisol  a 
23  o Grantiau  Safonol  sy’n  dangos  cynnydd  o 57.(1%  o Grantiau 
Dewisol  ar  y ffugwr  ar  gyfer  1971. 

Mae’r  manylion  am  y Grantiau  Dewisol  a Safonol  hyd  at  31/12/ 
72  fel  a ganlyn  : — 


Math  o 
Grant 

Nifer  o 
wedi  eu 

anheddau 

gwella 

Swm  a Dalwyd 
mewn  Grant 

Cyfartaledd 
Grant  i bob  ty 

Perchen- 
nog  sy’n 
byw  yn 
ei  dy 

Ar 

Denant- 

iaeth 

Dewisol 

Safonol 

1148 

261 

684 

93 

£730,603 
£52, 493.27c 

£398. 80c 
£148. 29c 

1409 

777 

Cyfanswm 

21 

86 

£783, 096.27c 

£358. 24c 

RHANBARTH  GWELLIANT  CYFFREDINOL  HEN  DY 

GWYN 

Yn  deillio  o ddarpariaethau’r  Ddeddf  Tai  1969,  gwnaed  arolwg 
tai  gan  yr  Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus  yn  ystod  1971  i geisio  pender- 
fynu  pa  rannau  a fyddai’n  fwyaf  addas  i’w  datgan  fel  Rhanbarth 
Gwelliant  CyfFrediinoL  Ar  61  ymgynghori  ag  adran  y Peiriannydd 
ac  adrannau  eraill  y Cyngor,  cyflwynwyd  achos  Hen  Dy  Gwyn  i’r 
Cyngor  fel  y rhanbarth  mwyaf  addas  yn  ardal  y Cyngor  i’r  diben  hwn. 

Dewiswyd  Hen  Dy  Gwyn  oherwydd  allan  o’r  170  o dai  yng 
nghanol  y rhanbarth  roedd  tua  hanner  ohonynt  heb  y cyfleusterau 
sylfaenol,  megis  baddonau,  dwr  twym,  toiled  yn  y ty,  basn  ymolchi 
a storfa  fwyd.  Roedd  hyn  yn  gyfartaledd  uwch  nag  mewn  unrhyw 
ran  arall  o ardal  y Cyngor  ac  yn  dangos  bod  y ffaith  bod  nifer  fawr 
o’r  tai  yn  y rhanbarth  gwelliant  mewn  clwstwr  gyda’i  gilydd  yn  peri 
bod  y cymhelliad  i wella’r  tai  yn  llai.  Gwrthgymhelliad  ychwanegol 
oedd  yr  amgylchedd  llwydaidd,  di-liw,  megis  waliau  a ffensiau  ar 
hanner  dod  lawr,  dim  llwybrau  y tu  cefn  i’r  tai  ac  yn  y blaen,  hyn 
i gyd  yn  deillio  o’r  ffaith  bod  y tai  hyn  i gyd  wed'i  eu  hadeiladu  yn 
yr  un  cyfnod  ac  felly  i gyd  yn  yr  un  cyflwr,  heblaw  bod  ambell  berCh- 
ennog  wedi  gwneud  gwelliannau  cyffredinol  i’w  dy.  Roedd  yr  am- 
gylchedd hwn,  ynghyd  a’r  ffaith  nad  oedd  coed  nac  hyd  yn  oes  las- 
wellt  yn  unman  ynghanol  y dref,  i gyfrif  am  y diffyg  cymhelliad  i 
wella’r  tai  eu  hunain.  Y duedd  wedyn  oedd  chwilio  am  dy  neu 
adeiladu  ty  mewn  amgylchedd  mwy  dymunol  gyda’r  canlyniad  bod 


— 70 — 


outskirts  having  to  walk  much  further  to  the  amenities  such  as  shops, 
post  offices  and  other  social  facilities  which  are  in  the  town  such  as 
church,  chapels  and  various  clubs,  public  houses  etc.. 

The  advantage  of  declaring  such  an  area  to  be  a general  improve- 
ment area  is  that  people  then  would  want  to  improve  their  own 
houses./ 

Following  my  report,  the  Council  decided  that  they  would  declare 
central  Whitland  to  be  a general  improvement  area  if  the  people  of 
the  area  showed  that  this  is  what  they  wanted.  A project  team  re- 
presenting each  department  was  set  up  to  steer  the  scheme  through. 
The  meeting  was  held  in  Whitland  during  April,  1972  when  150 
people  attended,  120  of  whom  were  from  the  central  area  of  170 
houses.  Prior  to  the  meeting  an  exhibition  had  been  held  showing 
improvements  which  had  been  carried  out  in  other  places,  suggested 
improvements  of  Park  Street  and  the  Mart  area,  before  and  after 
photographs  of  other  areas  and  a Welsh  Office  Exhibition  of  panels 
showing  what  had  been  done  in  some  of  the  South  Wales  Valleys. 
Every  house  in  the  area  was  visited  and  the  occupants  canvassed. 

The  exhibition  proved  to  be  of  inestimable  value  and  to  be  a 
continuous  interchange  of  ideas..  Over  200  people  visited  the  exhib- 
ition and  showed  that  they  were  keenly  interested  in  improving  the 
area.  Some  very  useful  ideas  were  put  forward  during  the  period  of 
the  exhibition,  which  were  mentioned  in  the  public  meeting  and  sub- 
sequently agreed  upon.  The  public  meeting  unanimously  requested 
the  Council  to  go  ahead  with  df awing  up  the  improvement  scheme  and 
suggested  a number  of  things  to  be  done.  These  included  improving 
the  alleyways  at  the  rear  of  Park  Street,  St.  Mary’s  Street,  St.  John 
Street  and  King  Edward  Street  and  making  up  the  end  of  King 
Edward  Street  itself  which  is  at  present  unmade,  the  removal  of  the 
mart  to  a more  satisfactory  position  on  the  outskirts  of  the  town. 
Several  sites  were  suggested  but  later  proved  to  be  unsatisfactory  and 
a site  has  now  been  agreed  by  the  mart  committee  on  the  outskirts 
of  the  town.,  Concern  was  expressed  about  derelict  land  at  King 
Edward  Street  and  other  areas  of  the  town  and  the  Council  were  asked 
to  tidy  these  areas  up  and  put  them  to  good  use.  The  meeting  also 
asked  the  Council  if  they  would  consider  expanding  the  size  of  the 
area  in  order  that  there  would  be  no  sharp  division  between  the  newly 
improved  area  and  intermediate  areas  of  the  town.  The  area  should 
include  Lower  Spring  Gardens  and  Lower  North  Road  at  least,  if  not 
the  whole  town. 

Following  the  Public  Meeting  the  Council  decided  to  instruct 
A.  G.  Sheppard  Fidler  & Associates  of  Cardiff,  Architects  and  Plann- 
ing Consultants  to  prepare  a sceme  for  improvement  of  the  town  in 
accordance  with  the  people’s  wishes.  They  also  decided  to  set  up  a 


—71— 


canol  y dref  yn  edwino’n  fwy  byth.  Canlyniad  hyn  fyddai  nid  yn 
unig  bod  y tai  yn  adfeilio,  ond  bod  y bywyd  cymdedthasol  yng  nghanol 
y dref  yn  e-dwino,  a bod  yr  henoed  yn  gorfod  cerdded  dipyn  pellach 
o’u  cartrefi  ar  gyrion  y dref  at  y cyfleusterau  megis  siopau,  llythyrdy, 
eglwys  a chapel,  clybiau,  tafarnau,  etc. 

Mantais  fawr  o ddatgan  y cyfryw  ranbarth  yn  ranbarth  gwelliant 
cyffredinol  yw  ennyn  brwdfrydedd  yn  y bobl  i wella’u  tai. 

Yn  deillio  o’m  hadroddiad,  penderfynodd  y Cyngor  y byddent 
yn  datgan  canol  tref  Hen  Dy  Gwyn  yn  ranbarth  gwelliant  cyffredinol 
petai’r  bobl  a effeithir  gan  hynny  yn  dangos  mai  dyna  oedd  eu  dym- 
uniad.  Ffurfiwyd  ti'm  cywaith  gyda  chynrychiolydd  o bob  adran  i 
lywio’r  cynllun.  Cynhaliwyd  y cyfarfod  yn  Hen  Dy  Gwyn  yn  ystod 
mis  Ebrill,  19725  a daeth  150  o bObl  yno,  120  ohonynt  o’r  170  o dai 
yng  nghanol  y dref..  Cyn  y cyfarfod  hwn,  cynhaliwyd  arddangosfa 
i ddangos  yr  hyn  a gyflawnwyd  mewn  lleoedd  eraill,  gwelliannau  a 
awgrymwyd  i Stryd  y Parc  ac  ardal  y fardhnad,  lluniau  o ardaloedd 
eraill  cyn  y gwelliannau  ac  wedi  hynny,  ac  Arddangosfa  y Swyddfa 
Gymreig  o baneli  yn  dangos  yr  hyn  a wnaud  yn  rhai  o gymoedd  De 
Cymru.  Ymwelwyd  a phob  ty  yn  yr  ardal  a gofynnwyd  i’r  bobl  ateb 
rhai  cwestiynau. 

Bu’r  arddangosfa  o werth  amhrisiadwy  ac  yn  fodd  i gyfnewid 
syniadau.  Daeth  dros  200  o bobl  i’r  arddangosfa  yn  llawn  brwd- 
frydedd i weddnewid  y dref.  Deiilliodd  llawer  o syniadau  gwerth- 
fawr  o’r  arddangosfa  hon,  syniadau  y eodwyd  hwy  eto  yn  y cyfarfod 
cyhoeddus,  ac  a gytunwyd  arnynt  yn  ddiweddarach.  Barn  unfrydol 
y cyfarfod  cyhoeddus  oedd  y dylid  gofyn  i’r  Cyngor  i baratoi’r 
manylion  ynglyn  a’r  cynllun  gwella  a chafwyd  rhai  cynigion  ar 
bethau  a ddyhd  eu  cynnwys — megis  gwella’r  llwybrau  y tu  61  i Stryd 
Y Parc,  Stryd  Y santes  Fair,  Stryd  Sant  loan  a Stryd  y Brenin 
Edward  a gwella’r  darn  ffordd  ar  ben  udhaf  Stryd  y Brenin  Edward, 
a symud  y farchnad  i safle  arall  ar  gyrion  y dref.  Cynigiwyd  sawl 
safle  ond  roedd  pob  un  ohonynt  yn  anffafriol  mewn  rhyw  fodd  neu 
gilydd,  ond  bellach  mae’r  pwyllgor  marchnad  wedi  cytuno  ar  safle 
ar  gyrion  y dref.  Cyfeiriwyd  at  y tir  diffaith  yn  Stryd  y Brenin 
Edward  ac  mewn  mannau  eraill  yn  y dref,  a chinigiwyd  bod  y Cyn- 
gor yn  tacluso’r  mannau  hyn  er  mwyn  eu  gwneud  yn  ddefnyddiol. 
Cynigiwyd  hefyd  yn  y cyfarfod  hwn  bod  y Cyngor  yn  ehangu’r  rhan- 
barth  er  mwyn  osgoi  ffin  bendant  rhwng  y rhan'barth  a weddnewidiwyd 
a’r  strydoedd  o amgyldh.  Yn  eu  barn  hwy,  dylai’r  ardal  gynnwys  o 
ldaf  Gerddi’r  Gwanwyn  Isaf  a Heol  y Gogledd  Isaf,  os  nad  y dref 
i gyd. 

Wedi’r  Cyfarfod  Cyhoeddus  penderfynodd  y Cyngor  i ofyn  i 
A..  G.  Sheppard  Fidler  a’i  Gymdeithion  o Gaerdydd,  Penseiri  ac 


— 72' — 


project  team  consisting  of  senior  officials  of  each  department  of  the 
Council  in  order  to  ensure  that  the  improvement  of  the  area  was 
proceeded  with  as  quickly  as  possible.,  From  the  beginning  the 
Council  were  adamant  that  the  public  participation  must  be  the  first 
requirement  and  the  Consultant’s  brief  was  therefore  that  the  wishes 
of  the  people  of  the  town  must  be  paramount.  The  Council  also 
decided  that  in  view  of  this  that  the  area  should  be  expanded  as  far 
as  possible  in  accordance  with  the  wishes  of  the  people.  The  period 
from  May  until  November  1972  proved  to  be  one  of  continuous  act- 
ivity, of  consultation  between  the  various  departments,  the  planning 
department  of  the  County  Council  who  had  been  most  co-operative 
in  the  project,  consultants,  mart  committee  and  many  other  bodies 
who  gave  their  views  and  thereby  contributed  to  the  success  of  the 
scheme.  On  November  16th  proposals  were  presented  to  a special 
meeting  of  the  Public  Health,  Housing  and  Planning  Committee  and 
in  the  following  week  proposals  were  shown  in  an  exhibition  in  Whit- 
land  during  which  people’s  comments  were  asked  for  and  take  home 
leaflets  were  issued  for  people  to  write  down  comments  on  the  scheme. 
The  reception  of  the  scheme  in  the  Memorial  Hall  proved  to  be  very 
good  and  some  worthwhile  points  were  also  brought  out  which  proved 
to  be  very  helpful..  All  the  houses  in  the  expanded  area  of  395 
dwellings  were  visited  by  the  staff  of  the  Public  Health  Department 
with  leaflets  showing  the  Council’s  proposals  and  inviting  them  to  the 
meeting  and  to  the  exhibition..  A Public  Meeting  was  held  on  Nov- 
ember 23rd,  when  the  proposals  were  unanimously  accepted  and  the 
Committee  of  14  street  representatives  was  elected  together  with  the 
local  councillors  to  steer  through  the  details  of  the  scheme.  The 
Council  declared  the  area  to  be  a general  improvement  area  at  their 
Council  meeting  on  November  30th,  1972,  and  on  December  1st, 
working  drawings  were  commenced  by  the  consultants.  It  is  antic- 
ipated that  tree  planting  will  commence  during  March  1973  and  that 
the  remaining  work  will  be  carried  on  continuously  from  that  time 
and  be  completed  before  June  23rd,  1974,  when  the  environmental 
improvement  grant  is  reduced  from  75%  to  50%.  The  success  of 
the  general  improvement  area  scheme  at  Whitland  so  far,  can  be 
judged  by  the  response  of  the  people  of  the  town  which  was  over- 
whelmingly in  favour  of  the  scheme,  and  by  both  public  meetings  at 
which  there  was  an  unanimous  decision  asking  the  Council  to  go  ahead 
with  the  work.,  During  the  house  to  house  visitation  almost  every 
one  without  exception  showed  that  they  were  not  only  in  favour  of 
the  scheme  but  were  keen  for  it  to  go  ahead. 

One  of  the  requirements  was  that  the  cattle  mart  should  be  moved 
to  the  outskirts  of  the  town  and  the  mart  committee  must  be  con- 
gratulated for  the  way  in  which  they  have  endeavoured  to  co-operate 
with  the  Council  and  people  of  the  town  to  the  maximum  of  their 


—73— 


Ymgynghorwyr  Cynllunio,  i bara'toi  cynllun  i wella’r  dref  yn  unol  a 
dymuriiadau’r  bobL  Penderfynon’t  hefyd  i ffurfio  t'im  cywaitlh  gyda 
chynrychiolaeth  o bob  adran  o’r  Cyngor  er  mwyn  sicrhau  bod  y gwaith 
yn  mynd  rhagddo  mor  fuan  a phosibl.  O’r  cychwyn  cyn'taf  pwys- 
leisiodd  y Cyngor  bod  ennyn  cydvveithrediad  y cyhoedd  o’r  pwysig- 
rwydd  pennaf  ac  mai  dymuniadau’r  bo“bl  a ddylai  gael  y flaenoriaefh 
gan  yr  Ymgynghorwyr.  Bu’r  cyfnod  o fis  Mai  tan  fis  Tachwedd  yn 
un  o wdthgarwch  cyson,  o ymgyrtgbofi  rhwng  y gwahanol  adrannau, 
adran  cynllunio  y Cyngor  Sir  a fu’n  cydweithio’n  hwylus  ar  y cywaith, 
ymgynghorwyr,  pwyllgor  marchnad  a chyrff  eraill  a fynegodd  farn 
ac  a gyfranodd  at  lwyddiant  y cynllun. 

Ar  Dachwedd  16eg  cyflwynwyd  cynigion  i gyfarfod  arbennlg  o’r 
Pwyllgor  Tai,  Cynllunio  a Iechyd  Cyhoeddus,  ac  yn  yr  wythnos 
ddilynol  dangoswyd  y cynigion  mown  afddangosfa  yn  Hen  Dy  Gwyn 
a rhoddwyd  cyfle  i’r  cyhoedd  i wneud  syiwadau  ac  i gymryd  taflenni 
adref  i ysgrifertnu  unrhyw  syiwadau  ar  y cynllun.  Cafodd  y cynllun 
ddeibyniad  boddhaol  iawn  yn  y Neuadd  Goffa  a bu  rfiai  o’r  cynigion 
a gyflwynwyd  yno  yn  werthfawr  iawn,  Ymwelwyd  a phob  ty  yn  y 
rharibarth  ehangach  o 395  o dai  gan  staff  yr  Adran  Iechyd  Cyhoeddus 
gyda  thaflenni  yn  dangos  cynigion  y Cyngor  ac  yn  eu  gwa'hodd  i’r 
cyfarfod  ac  i’r  arddangosfa,  Cynhaliwyd  Cyfarfod  Cyhoeddus  ar 
Dachwedd  23ain,  ac  yno  derbyriiwyd  y cynigion  yn  unlfrydol  ac  ethol- 
wyd  14  o gynrychiolwyr  strydoedd  ynghyd  a’r  ae'lodau  lleol  i ddelio 
a manylion  y cynllun.  Yng  nghyfarfod  y Cyngor  ar  Dachwedd 
30ain,  1972,  datganodd  y Cyngor  y byddai’r  rhanbarth  hwn  yn  ran- 
banh  gwelliant  cyffredinol,  ac  ar  Ragfyr  laf  dechreuodd  yr  ymgyn- 
ghorwyr ar  eu  gwaith  lluniadu.  R'hagwelir  y dechreuir  ar  y gwai’th  o 
blannu  coed  yn  ystod  mis  Mawrth  1973  ac  o hynny  ymlaen  y bydd  y 
gwaith  arall  yn  mynd  rhagddo  yn  gyson  er  mwyn  ei  gwb'lhau  erbyn 
Mehefin  23ain,  1974,  pryd  y gostyngir  grant  yr  amgylchedd  o 75% 
i 50%,  Gellir  barnu  llwyddiant  y cynllun  rhanbarth  gwelliant  cyff- 
redinol hyd  yn  hyn  yn  61  ymateb  pobl  y dref  a oedd  yn  bleidiol  iawn 
i’r  cynllun  ac  yn  61  y ddau  gyfarfod  cyhoeddus  lie  cafwyd  pender- 
fyniad  unfrydol  yn  gofyn  i’r  Cyngor  i ddechrau  ar  y gwaith.  Yn 
ystod  yr  ymweliadau  o dy  i dy  roedd  pawb  yn  ddiwahan,  yn  dangos 
eu  bod  nid  yn  unig  o blaid  y cynllun  ond  yn  awyddus  iddo  fynd  yn 
el  flaen. 

Un  o’r  gofynion  oedd  y dylid  symud  y farchnad  anifeiliaid  i 
gyrion  y dref,  a rhaid  llongyfarch  y pwyllgor  marchnad  am  yr  ym- 
drech  ar  eu  rhan  i gydweithredu  a’r  Cyngor  a phobl  y dref  hyd  eithaf 
eu  gallu  wrth  ddewis  safle  newydd  a fyddai’n  addas  nid  yn  unig  iddynt 
hwy  ond  hefyd  i’r  dref.  Cafwyd  nifer  o addew‘idion  am  ddamau  o 
dir  i ffurfio  llwybrau  a maes  parcio,  ac  yn  y blaen. 


•74— 


ability  in  selecting  a new  site  which  would  be  suitable  not  only  to 
them  but  to  the  town  also.  Many  other  people  promised  to  give 
pieces  of  land  to  enable  work  for  improvement  to  alleyways  etc.,  to  be 
carried  out  and  some  promised  to  give  land  for  car  parking. 

The  value  of  the  improvement  area  can  be  gauged  by  the  increase 
in  the  number  of  improvement  grant  applications  in  the  centre  of  the 
town  following  both  public  meetings  and  publicity,  and  at  the  time  of 
writing  the  report  a .considerable  amount  of  work  is  being  carried  out 
to  improve  the  houses  in  the  town..  It  can  be  seen  therefore  that  the 
declaration  of  the  area  and  previously  the  intention  to  declare  the 
area  as  an  improvement  area  has  already  had  the  desired  effect  of 
providing  a big  spur  to  the  improvement  of  houses  in  the  town  and 
hence  to  the  living  conditions  of  the  people  themselves.  Many  houses 
have  already  been  painted  and  the  main  street  of  the  town  has  been 
considerably  improved,  partially  due  to  the  publicity  and  the  enthus- 
iasm in  the  town  for  the  general  improvement  area.  Already  there 
are  signs  of  a rapid  upgrading  in  the  property  of  the  town.  If  the 
same  enthusiasm  is  carried  forward  into  the  new  year  and  chanelled 
into  action,  I am  sure  that  a tremendous  change  will  be  seen  in  Whit- 
land,  both  in  its  external  appearance  and  in  the  improvement  of  the 
housing  conditions  of  the  inhabitants  which  after  all  is  the  prime 
object  of  the  general  improvement  area. 

The  Council  are  enthusiastic  about  the  Whitland  General  Im- 
provement Area  and  are  looking  forward  to  going  ahead  with  declar- 
ing improvement  areas  in  other  towns  and  villages  throughout  the 
Council’s  district. 


UNFIT  HOUSES 

As  in  previous  years  the  type  of  unfit  house  which  the  Council 
were  mainly  concerned  with  was  the  individual  unfit  house.  There 
were  no  clearance  areas  declared.  Houses  found  unfit  for  human 
habitation  and  not  capable  of  being  repaired  at  reasonable  expense 
are  represented  to  the  Council  as  unfit  unless  an  improvement  scheme 
has  previously  been  agreed  upon  with  the  respective  owner., 

During  1972  eight  houses  were  represented  to  the  Council  as 
unfit  for  human  habitation  in  accordance  with  the  provisions  of  the 
Housing  Act,  1957.  Three  Closing  Orders  were  made  under  the 
appropriate  section  17  (two  of  these  were  in  respect  of  properties 
represented  the  previous  year). 

Undertakings  not  to  relet  were  accepted  by  the  Council  in  some 
instances,  improvement  grant  schemes  were  approved  in  principle  in 
others  and  final  decisions  on  some  of  the  properties  had  not  been 
reached  at  the  end  of  the  year. 


—75— 


Gellir  mesur  gwerth  y rhanbarth  gwelliant  cyffredinol  gyda’r 
cynnydd  ar  61  y ddau  gyfarfod  cyhoedus  a’r  cyhoeddusrwydd  a roed 
iddoj  yn  nifer  y ceisiadau  am  grantiau  gwella  yng  nghano'l  y dref,  ac 
ar  adeg  ysgrifennu’r  adroddiad  hwn  gwneir  cryn  dipyn  o waith  i 
wella ’r  tai  yn  y dref..  Gellir  gweld  felly  bod  datgan  yr  ardal,  a chyn 
hynny,  y bwriad  o ddatgan  yr  ardal  yn  ranbafth  gwelliant  cyffredinol, 
eisioes  wedi  bod  yn  ddylanwad  ar  y bobl  i wella  eu  tai  ac  felly  i wella 
eu  hamodau  byw,  Eisioes  pedntiwyd  niter  o’r  tai  a gwnaed  nifer  o 
welliannau  i’r  brif  stryd,  yn  rbannol  fel  canlyniad  i’r  cyhoeddusrwydd 
a’r  brwdfrydedd  yn  y dref  dros*  y rhanbarth  gwelliant  cyffredinol. 
Yn  barod  mae  arwyddion  bod  yr  eiddo  yn  y dref  wedi  mynd  i fyny 
yn  ei  werth.,  Petai’r  un  brwdfrydedd  a gweithgarwch  yn  parhau  i’r 
flwyddyn  newydd,  rwy’n  siwr  y gweliir  Hen  Dy  Gwyn  ar  ei  newydd 
wedd,  mewn  ymddangosiad  al'lanol  y tai  ac  mewn  gwell  amodau  byw 
i’r  trigolion,  a hynny,  wedi’r  cyfan,  yw  prif  amcan  y ihan'barth  gwell- 
iant cyffredinol.. 


Mae  brwdfrydedd  mawr  gan  y Cyngor  yn  Rhanbarth  Gwelliant 
Cyffredinol  Hen  Dy  Gwyn  ac  maent  yn  awyddus  i ddatgan  rhan- 
barthau  gwelliant  mewn  trefi  a phentrfi  eraill  ledled  ardal  y Cyngor. 


TAI  ANADDAS 

Fel  yn  y blynyddoedd  blaenorol  nid  oes  clys'tyrau  o dai  anaddas 
yn  ardal  y Cyngor  y mae’n  ofynnol  i’w  cl'irio,  dim  ond  am'bell  dy 
'hwnt  ac  yma  sy’n  anaddas  i ddyn  fyw  ynddo.  Cyflwynir  achos  y tai 
hytiny  sy’n  anaddas,  ac  na  ellir  eu  hatgyweirio  am  bris  fhesymol,  i 
sylw’r  Cyngor  fel  tai  sy’n  anaddas,  oni  bo’r  perchennog  eisioes  wedi 
cytuno  i wneud  cais  am  grant  gwella. 


Yn  ystod  1972,  cyflwynwyd  achos  wyth  ty  i sylw’r  Cyngor  fel 
rhai  anaddas  i ddyn  fyw  ynddynt,  yn  unol  a gofynion  y Ddeddf  Tai, 
1957,  Gwnaed  tri  Gorchymyn  Cau  yn  61  yr  adran  briodol  sef  adran 
17  (roedd  dau  o’r  rhain  yn  ymwneud  a thai  y cyflwynwyd  eu  hachos 
y flwyddyn  flaenotol). 

Gyda  rhai  ohonynt,  cytunodd  y Cyngor  i dderbyn  gair  y perch- 
enogion  na  fyddent  yn  ail-osod  y tai  yn  eu  cyflwr  presennol,  gydag 
eraill,  cymeradwywyd  mewn  egwyddor  ar  gynllun  gwella  iddynt,  a 
chyd'a’r  gweddill,  nid  oedd  penderfyniad  terfynol  wedi  ei  wneud  yng- 
lyn  a hwy  ar  ddiwedd  y flwyddyn. 


—76- 


Six  families  comprising  fifteen  persons  were  rehoused  from  unfit 
houses,  and  seven  dwellings  were  demolished  during  the  year. 

FOOD  CONTROL 

Food  premises  in  the  rural  district  were  maintained  at  a reason- 
ably satisfactory  standard  during  the  year. 

During  the  first  quarter  of  the  year,  a survey  of  licensed  premises 
was  carried  out  which  revealed  a small  number  of  startling  unsatis- 
factory standards., 

Licensed  premises  are  food  premises  to  which  the  relevant  food 
hygiene  legislation  applies.,  Within  the  rural  district,  there  are  102 
licensed  premises  all  of  which,  during  the  year  were  visited.  The 
main  defect  encountered  as  a result  of  the  survey  was  that  in  80%  of 
the  premises,  the  sanitary  accommodation  was  in  an  unsatisfactory 
condition  or  in  certain  cases  insufficient.,  It  is  a requirement  of  the 
Public  Health  Act,  1936,  Section  89,  that  the  owner  or  occupier  of 
inns  or  refreshment  houses  should  provide  and  maintain  in  a suitable 
position  such  number  of  sanitary  conveniences  for  the  use  of  persons 
frequenting  the  premises,  as  may  be  necessary-  In  cases  of  default 
or  non  compliance,  the  local  authority  may  serve  a notice  requiring 
the  proprietor  to  carry  out  the  necessary  remedial  work.  As  a result 
of  the  follow  up  survey  and  visits  it  was  not  found  necessary  to  serve 
such  notices. 

The  incidence  of  meals  or  snacks  being  served  with  refreshments 
in  licensed  premises  has  increased  tremendously  over  the  last  few  years 
and  is  proportional  to  the  increase  in  the  number  of  tourists  visiting 
the  county,  especially  during  the  summer  period.,  Food  hygiene 
standards  in  licensed  premises  are  fairly  high  in  the  majority  of  cases. 
Defidences  encountered  usually  were  that  impervious  surfaces  were 
not  used  for  the  preparation  of  food  and  that  first  aid  kits  were  not 
readily  available.  Education  of  proprietors  of  licensed  premises 
serving  food,  will  increase  the  standard  of  food  hygiene  in  the  prem- 
ises. Regular  visits  and  the  distribution  of  published  material  e.g. 
codes  of  practice  for  food  handlers,  to  the  staff  employed,  is  the  means 
of  health'  education  employed. 

The  increasing  use  of  microwave  ovens,  as  the  source  of  heating 
or  cooking  food  and  the  availability  of  refrigerated  or  ready  frozen 
meals  which  require  no  preparation  other  than  the  removal  of  the 
covering  or  wrapper  after  heating  has  minimised  the  risk  of  food 
poisoning  due  to  the  efficiency  of  the  method  of  temperature  control 
of  foods  used  in  this  process.  It  is  recommended  however  that 
frozen  foods  or  meals  should  be  brought  to  a temperature  of  3°C- 
5°C  immediately  before  cooking.  The  highest  standards  of  food 
hygiene  can  be  maintained  with  such  equipment  and  with  the  correct 
training  of  staff  in  the  use  of  these  machines. 


—77— 


Ail-gartrefwyd  Chwe  teulu  o bymtheg  o bob!  o’r  tai  anaddas  a 
dymchwelwyd  saith  ty  yn  ystod  y flwyddyn. 

RHEOLI  BWYD 

Ceislwyd  sicrhau  bod  safon  yr  adeiladau  bwyd  yn  y dosbarth 
gwledig  yn  cael  ei  gadw  yn  gymharol  foddhaol  yn  ystod  y flwyddyn. 

Yn  ystod  tri  mis  cyritaf  y flwyddyn,  gwnaed  arolwg  o’r  adeiladau 
trwyddedig,  ac  yn  61  yr  arolwg  hwn  gwelwyd  bod  niter  fach  o 
ddiffygion  a oedd  yn  gwM  anfoddhaol. 

Cydnabyddir  adeiladau  trwyddedig  yn  adeiladau  bwyd  ac  felly 
y mae’r  ddeddfwriaeth  hylendid  bwyd  bert'hnasol  yn  gymwys  iddynt 
hwythau  hefyd.. 

Y mae  102  o adeiladau  trwyddedig  yn  y dosbarth  gwledig,  ac 
ymwelwyd  a phob  un  ohonyrit  yn  ystod  y flwyddyn.  Dangosodd  yr 
aroTwg  mai’r  pTif  ddiffyg  yn  yr  adeiladau  bwyd  oedd  bod  cymaint  ag 
80%  ohonynt  gyda’u  cyfleuSterau  iechydol  mewn  cyflwr  anfoddhaol 
neu  mewn  rhai  achosion  yn  annigonol.  Mae’n  ofynnol  yn  61  Deddf 
Iechyd  Cyhoeddus  1936,  Adran  89,  bod  perchennog  neu  feddianniwr 
tafarndai  neu  dai  bwyta,  i ddarparu’r  nifer  angenrheidiol  o gyfleuster- 
au  iechydol  mewn  mannau  cyfleus  i’w  defnyddio  gan  bobl  sy’n 
mynyChu’r  lleoedd  hyn..  Mewn  lleoedd  lie  na  chydymffurfir  a’r 
gofynion  Inn,  gall  yr  awdurdod  llecyl  gyflwyno  hySbysiad  yn  d gwneud 
yn  ofynnol  ar  y perchennog  i gyflawni’r  gwaith  angenrheidiol  i 
uriioni’r  sefyllfa.  Fel  canlyniad  i’r  arolwg  dilynol  ac  ymweliadau, 
nid  oedd  ga'lw  am  gyflwyno  un  o’r  cyfryw  hysbysiadau. 

Erbyn  hyn  mae  llawer  iawn  mwy  o adeiladau  trwyddedig  lie 
gellir  ;cael  prydiau  bwyd  neu  bryd'iau  ysgafn  yn  ogystal  a diodydd,  ac 
un  o’r  rhesymau  dros  hyn  yw’r  cynnydd  yn  nifer  yr  ymwelwyr  a ddaw 
i’r  sir,  yn  enwedig  yn  ystod  misoedd  yr  haf.  Mae  safon  hylendid 
bwyd  mewn  adeiladau  trwyddedig  yn  gymharol  uchel  yn  y rhan  fwyaf 

0 leoedd.  Ymhlith  y diffygion,  y mwyaf  cyff redin  oedd  na  ddefn- 
yddid  deunydd  anhydraidd  i baratoi  bwyd,  a bod  cyfarpar  cymorth 
cyntaf  mewn  mannau  anghyfleus.  Mae  addysgu  perchnog’ion  adeil- 
adau trwyddedig  sy’n  darparu  bwyd,  yn  gwella  safon  hylendid  bwyd 
yn  y lie.  Ceisir  gwneud  yr  addysgu  hwn  drwy  ymweld  yn  rheolaidd 
a’r  adeiladau,  a dosbarthu  panffledi  ac  yn  y blaen  ddulliau  trin  bwyd 

1 staff  y lleoedd  hyn. 

Mae’r  cynnydd  mewn  defnydd  o ffymiau  meicroton  i dwymo 
neu  i goginio  bwyd,  a’r  defnydd  o brydiau  bwyd  parod  wedi  eu  rhewi, 
heb  wairh  paratoi  arnynt  heblaw  tynnu’r  gorchudd  oddiarnynt  ar  61 
eu  twymo,  wedi  lleihau’r  perygl  o wenwyn  bwyd  oherwydd  effeithiol- 
rwydd  y dull  o reoli  tymheredd  y bwydydd  a ddefnyddir  yn  y broses 
hon.  Argymhellir  fodd  bynnag  y dylid  dod  a bwydydd  neu  brydiau 
rhewedig  i d>Tnheredd  o 3°C-5°C  yn  union  cyn  coginio.  Gellir 


—78— 

The  Food  Hygiene  (General)  Regulations,  1970,  specify  the 
standard  to  which  food  premises  must  comply,  but  it  is  important  to 
remember  that  these  are  basic  food  hygiene  conditions.,  All  points 
can  not  be  Covered  adequately.,  In  licensed  premises,  it  is  important 
that  facilities  are  present  for  customers  to  wash  their  hands  after 
using  a sanitary  convenience.,  In  many  premises  visited  in  the  rural 
district,  there  were  either  unsatisfactory  or  insufficient  facilities  for 
the  customers  to  wash  their  hands.  Any  person  who  does  not  wash 
his  or  her  hands  after  visiting  a sanitary  convenience  is  a potential 
carrier  of  gastro-intestinal  disease,  and  this  may  arise  if  the  necessary 
facilities  are  not  available. 

It  is  not  a statutory  requirement  that  the  owner  or  occupier  of 
food  premises  provides  and  maintains  facilities  for  customers  to  wash 
their  hands,  therefore  this  vital  point  in  food  hygiene  and  the  pre- 
vention of  spread  of  infectious  diseases  cannot  be  effectively  controlled 
with  the  available  legislation.  Future  legislation  should  include 
provision  to  extend  the  existing  requirements  of  washing  facilities 
for  food  handlers  to  adequate  washing  facilities  for  customers  in 
catering  premises  including  licensed  premises. 

Following  the  survey  of  licensed  premises,  all  bakehouses,  restau- 
rants and  cafes’  were  visited  throughout  the  area  during  the  peak 
summer  period  as  is  normally  the  case.  A correct  assessment  of  the 
standards  of  hygiene  in  these  premises  can  only  be  adhieved  at  the 
busiest  times  and  most  employ  casual  labour  which  means  that  health 
education  is  all  the  more  important. 

Only  two  cafes  failed  to  reach  the  standards  set  in  the  Food 
Hygiene  (General)  Regulations,  1970.  These  have  been  revisited 
from  time  to  time  to  ensure  that  the  correct  standard  is  attained. 

Bakehouses  are  notorious  for  their  dusty  conditions  but  on  the 
whole  the  standards  of  hygiene  encountered  upon  inspection  were 
good,  further  visits  were  made  to  three  bakehouses. 

The  main  defects  which  were  encountered  in  both  cafes,  restau- 
rants and  bakehouses  were  : — 

1.,  impervious  surfaces  were  not  used  for  the  preparation  of  food 
in  all  cases. 

2.  Absence  of  soap  and  nailbrushes  at  wash  hand  basins. 

3.  Absence  of  notices  requesting  the  persons  engaged  in  the 
handling  of  food  to  wash  their  hands  after  using  a sanitary 
convenience. 

4.  Untidy  food  rooms. 

All  defects  are  simple  and  require  only  better  education  or 
instruction  or  hygiene  methods  and  processes  to  fulfill  the  necessary 
requirements. 

A total  of  495  visits  were  made  to  registered  and  other  food 
premises  in  the  area,  details  of  which  are  shown  in  the  table  appended 
below  : — 


—79— 


cadw’r  safon  uchaf  o hylendid  bwyd  gyda’r  cyfryw  gyfarpar  a thrwy 
hyfforddi’r  staff  i ddefnyddio’r  peiriannau  hyn. 

Mae’r  Reoliadau  Hylendid  Bwyd  (Cyffredinol)  1970,  yn  nodi’r 
safon  y mae’n  rhaid  i adeiladau  bwyd  gydymffurfio  a hwy,  ond  mae’n 
bwysig  cofio  mai’r  amodau  hylendid  bwyd  9ylfaenol  yn  unig  yw’r 
rhain.  Ni  ellir  manylu  ar  bob  pwynt.  Mewn  adeiladau  trwyddedig 
mae’n  bwysig  iawn  bod  cyfleusterau  ynddynt  i oldhi  dwylo  ar  61 
defnyddio  cyfleuster  iechydol.  Mewn  llawer  o’r  adeiladau  yr  ymwel- 
wyd  ag  hwy  yn  y dosbarth  gwledig,  roedd  y cyfleusterau  i gwsmeriaid 
i olchi  eu  dwylo  un  ai  yn  anfoddlhaol  neu’n  annigono'l.  Mae  unnhyw 
berson  nad  yw’n  golchi  ei  ddwlo  ar  61  bod  mewn  cyfleuster  hylendid 
o bo  sib  1 yn  cario’r  clefyd  gastrointestinal,  ac  fe  all  hyn  godi  oherwydd 
nad  yw’r  cyfleusterau  angenrheidiol  ar  gael. 

Nid  yw’n  ofyn'iad  statudo'l  bod  perchennog  neu  fedd'iannwr 
adeilad  bwyd  yn  danparu  a gofalu  am  gyfleusterau  i gwsmeriaid  i 
olchi  eu  dwylo,  felly  ni  ellir  rheoli’n  effei'th’ioil  y pwynt  holl  bwysig 
hwn  mewn  hylendid  bwyd  ac  hefyd  arbed  l'ledaenu  clefydau  heintus, 
yn  61  y ddeddfwriaeth  bresennol..  Credwn  y dylai  unrbyw  ddeddfwr- 
iaeth  yn  y dyfodol  gynnwys  darpariaet'h  i’w  gwneud  yn  ofynnol  i 
gael  cyfleusterau  golchi  dwylo  i gwsmeriaid  yn  ogystal  a chyfleusterau 
golchi  dwylo  i’r  rhai  sy’n  trin  bwyd,  mewn  adeiladau  bwyd  gan  gynn- 
wys adeiladau  trwyddedig. 

Yn  dilyn  o’r  arodwg  ar  adeiladau  trwyddedig,  ymwelwyd  a phob 
popty,  bwyty  a chaffl  yn  yr  ardal,  a hynny  yn  61  yr  arfer  yn  ystod  y 
cyfnod  mwyaf  prysur  yn  yr  haf.  Gellir  gwneud  asesiad  cywir  o 
safon  h'lyendid  yn  yr  adeiladau  hyn  yn  unig  yn  ystod  cyfnodau  prysur, 
ac  mae’r  rhan  fwyaf  ohonynt  yn  cyflogi  staff  drosdro  sy’n  Aoi  mwy 

0 bwysigrwydd  byth  ar  addysg  iedhyd. 

Dau  gaffi  yn  unig  a fethodd  gyrraedd  y safonau  yn  61  Rheoliadau 
Hylendid  Bwyd  (Cyffredinol),  1970.  Ymwelwyd  a’r  thain  eto  o dro 

1 dro  er  sicrhau  bod  y safon  angenr’heiidiol  yn  cael  ei  gadw. 

Mae  pobtai  fel  arfer  yn  lwchlyd  i'awn,  ond  ar  y cyfan  gwelwyd 
bod  y safon  yn  uchel,  a gwnaed  ymweliadau  pellach  i dri  pobty. 

Y prif  ddiffygion  mewn  caffi,  bwyty  a phopty  oedd  : — 

1.,  Na  ddefnyddivvyd  deunydd  anhydraidd  i baratoi  bwyd  ym- 
hob  achos. 

2.  Dim  sebon  a brysiau  ewinedd  yn  y basnau  goldhi  dwylo. 

3.  Dim  hysbysiadau  yn  gofyn  i bersonau  sy’n  trin  bwyd  i olchi 
eu  dwylo  ar  61  defnyddio  cyfleuster  iedhydol. 

4.  Ystafelloedd  bwyd  anniben. 

Mae’r  diffygion  hyn  i gyd  yn  rhai  syml  ac  yn  ddiffygion  y gellir 
eu  goresgyn  gydag  addysg  o safon  uwdh,  ac  hyfforddiant  mewn  diilliau 
a phrosesau  hylendid. 

Gwnaed  cyfanrif  o 495  o ymweliadau  i adeiladu  a gofrestrwyd, 
ac  i eraill,  yn  yr  ardal,  a gweler  y manylion  yn  y dabl  isod  : — 


—80— 


Type  of  Premises 

No.  of  Premises 

No.  of  Visits 

Complied  with 
Regulation  18 
(wash  hand 
basins)  No. 

Regulation  21 
Applicable 

Complied  with 
Regulation  21 
(food  washing 
equipment)  No. 

Butcher  Shops  includ- 
ing Preserved  Meat 
Premises 

22 

86 

22 

22 

22 

Wholesale  Meat 
Premises  ... 

2 

5 

2 

2 

2 

Catering  Establishment 

34 

67 

34 

34 

34 

Bakehouses 

10 

10 

10 

10' 

10 

Fish,  Fruit  and  Veget- 
able Shops,  Grocers 
& General  Provisions 

222 

117 

it 

ii 

' 220  ||  no 

1 4 

110 

Ice-Cream  Premises  ... 
(Registered) 

127 

t 

35 

127  i'  127 

- 1 

127 

Ice-Cream  Factories  ... 
(Registered) 

1 

12 

k 

1 1 1 

i , 

’ " 

1 

Fish  and  Chip  Shop 

6 

4 6 jl  6 1 

_Jt >. 

6 

Licensed  Premises  ... 

102 

149  | 95  j 

101 

99 

Poultry  Processing 
Plants 

1 

1 i 

10  1 11  11 
p ■ 1'  < 

1 

Total 

527  1 

495  ] 4l8  j 414 

412 

The  following  is  the  estimated  number  of  mobile  food  vans 
operating  in  the  area  and  the  type  of  food  sold  by  them  : — 


Ice-Cream  Vans  . . . 
Grocers/Bakers  ... 
Butchers  ... 

Others 


72 

52 

15 

14 


In  addition  some  80  vans  enter  the  area  from  outside. 


Apart  from  the  normal  routine  inspections  of  vans,  food  stalls 
at  the  annual  fairs  held  throughout  the  district  are  inspected  when 
they  are  stationed  at  the  various  villages. 


81— 


Math  o Adeilad 

Nifer  yr 
adeiladau 

Nifer  yr 
Ymweliadau 

Nifer  a 
gydsyniodd  a 
Rheoliad  18 
(basnau  golchi 
dwylo) 

Nifer  mae 
Rheoliad  2 1 
yn  berthnasol 
iddynt 

Nifer  a 
gydsyniodd  a 
Rheoliad  21 
(cyfarpar  golchi 

Siopau  Cig  gan  gynn- 
wys  Adeiladau  Cig 
wedi  ei  breserfio  ... 

22 

- 86  1 

22  ; 

! 22 

22 

Adeiladau  Cig  Cyfan- 
werthol 

2 

- 

2 , 

2 

2 

Sefydliadau  Arlwyaeth 

34, 

' 67 

/ 

34 

‘ 

34 

34 

Pobtai 

10  ' 

10  1 

1 

10 

10 

Siopau  pysgod,  ffrw- 
ythau  a bwydlysiau, 
Groser  a Darpar- 
iaethau  Cyffredinol 

222 

117  . 

320 



110 

il 

110 

Adeiladau  Hufen-ia  ... 
Cofrestredig) 

127 

35  } 127 

i 

127  7 

j 

127 

Ffatrloedd  Hufen-ia  . . . 
Cofrestredig) 

1 

! « If 1 

12  1 1 1 

I 

t A . . . 

i 

- 

Siopau  Sglodion  a 
Physgod 

6 

| 1 ‘ fl*  1 

i 1 

V 6 J - 1 

6 

Adeiladau  Trwyddedig 

102  , 

’ 149  j 95 

101  1 

99 

Lie  i ladd  a pharatoi- 
Dofednod  ... 

1 

10  j 1 

! 1 . 

1 

1 

Cyfanrif 

527 

1 *1  J, 

495  | 418 

;■ G' 

| 414 

— 

412 

— 

Mae’r  canlynol  yn  amcangyfrif  o nifer  y faniau-bwyd  teithiol 
sy’n  gwasanaethu’r  ardal  a’r  math'  o fwyd  a werth'ir  ganddynt  : — 


Faniau  Hufen  la 
Groser/Bara 

Cig  

Era'ill 


72 

52 

15 

14 


Yn  ydhwanegol,  mae  tua  80  a faniau  yn  dod  i’r  ardal  o’r  tu  allan. 

Ar  wahan  i ardhwilio  faniau  sy’n  rhan  o’n  gvvaitb  beunyddrol, 
ardhwilir  stondinau  bwyd  yn  y gwahanol  bentrefi  pan  gyn'helir  ffeiriau 
blynydidol  yn  yr  ardal. 


—82— 


UNSOUND  FOOD 

The  following  table  summarises  the  type  of  food  examined  and 
condemned  at  food  premises.  The  meat  and  offal  condemned  in  the 
five  private  abattoirs  within  the  Council’s  area  is  excluded. 


Meat,  Poultry  etc.  at  Retail  Shops 

109flbs. 

Canned  foods  including  meats 

...  112|lbs. 

Frozen  Foods 

...  302£lbs. 

The  majority  of  the  above  products  were  brought  to  the  attention 
of  the  department  by  the  traders  concerned.  Condemnation  of 
canned  food  stuffs  was  in  the  main  due  to  the  cans  being  blown  or 
damaged,  whereas  mechanical  or  electrical  faults  in  Refrigeration 
equipment  was  the  cause  for  the  condemnation  of  frozen  foods. 

Four  food  complaints  were  brought  to  the  attention  of  the  depart- 
ment, and  investigations  thereof  resulted  in  satisfactory  conclusions. 


PRIVATE  SLAUGHTERHOUSES 


The  five  privately  owned  licensed  Slaughterhouses  in  the  rural 
district  were  in  operation  during  the  year.  Inspections  of  these 
Slaughterhouses  are  regularly  carried  out  to  ensure  that  premises 
and  Slaughtering  practices  are  up  to  the  required  standards. 

The  Public  Health  Inspectors  inspect  all  animals  slaughtered 
and  meat  passed  fit  for  human  consumption  is  marked  with  the  dis- 
tinguishing stamp  of  the  Inspector  prior  to  the  removal  for  sale  of 
the  meat  and  offal. 

432  visits  were  made  to  the  Slaughterhouses  during  the  year, 
and  the  following  number  of  animals  were  slaughtered  : — 


Cattle 

Cows  

Calves 

Sheep  and  Lambs 
Pigs  


491 

9 

159 

4275 

718 


SLAUGHTER  OF  ANIMALS  ACT,  1958 

There  were  13  licences  for  slaughtermen  in  force  during  the 
year.  The  licences  are  renewed  annually. 


—83 


BWYD  ANADDAS 

Mae’r  dabl  isod  yn  grynodeb  o’r  math  o fwyd  a archwiliwyd  ac 
a gondemniwyd  mewn  adeiladau  bwyd.  N'i  dhynhwysir  y ciig  a’r 
syrth  a gondemniwyd  yn  y pum  lladd-dy  preifat  sydd  yn  ardal  y 
Cyngor. 


Cig,  Dofednod  etc.  mewn  siopau  adwarthol  ... 

109|pwys 

Bwyd  tun  gan  gynnwys  gwahanol  fathau  o gig  ... 

112|pwys 

Bwydydd  rfiewedig 

302Jpwys 

Dygwyd  y than  fwyaf  o’r  bwydydd  uchod  i sylw’r  adran  gan  y 
masnachwyr  eu  hunain.  Y rheswm  mwyaf  cyffredin  dros  gondemnio’r 
bwydydd  tun  oedd  bod  y tuni.au  wedi  eu  camdrin,  a diffyg  mecan- 
yddol  neu  drydanol  yn  y rhewgelioedd  oedd  yn  gyfrifol  am  gondemn- 
io’r bwydydd  rhewedig. 

Derbyniwyd  pedwar  cwyn  ynglyn  a bwyd  gan  yr  adran  a chafwyd 
canlyniadau  boddhaol  i’r  ymchwiliad  i bob  un  ohonynt. 

LLADD-DAI  PREIFAT 

Mae  pum  lladd-dy  preifat  trwyddedig  yn  y dosbarth  gwledig, 
ac  roedd  y pump  yn  gweithredu  fel  lladd-dai  yn  ystod  y flwyddyn. 
Gwneir  archwiliadau  rheolaidd  ohonynt  i sicrhau  bod  yr  adeiladau 
a’r  dulliau  lladd  i fyny  i’r  safon  angenrheidiol. 

Mae’r  Arolygwyr  Iechyd  Cyhoeddus  yn  archwilio’r  holl  amifeiliaid 
a leddir,  ac  mae’r  holl  gig  a ddyfernir  yn  addas  fel  lluniaeth  ddynol 
yn  cael  ei  farcio  gan  stamp  arbennig  yr  Aro'lygwr  cyn  symud  y cig 
o’r  lladd-dai  i’w  werthu. 

Gwnaed  432  o ymweliadau  a’r  lladd-dai  yn  ystod  y flwyddyn,  a 
lladdwyd  y nifer  canlynol  o anifeiliaid. 


Gwartheg  ...  ...  ...  ...  491 

Buchod  ...  ...  ...  ...  ...  9 

Lloi  159 

Defaid  ac  wyn  ...  ...  ...  ...  4275 

Moch  ...  ...  ...  ...  ...  718 


DEDDF  LLADD  ANIFEILIAID  1958 

Roedd  13  o drwyddedau  i laddwyr  mewn  grym  yn  ystod  y 
flwyddyn.  Adnewyddir  y trwyddedau  yn  flynyddol. 


—84- 

Carcases  and  Offal  inspected  and  condemned  in  whole  or  in  part 


Cattle 

excluding 

Cows 

Cows 

Calves 

Sheep 

and 

Lambs 

Pigs 

Horses 

or 

Other 

Number  killed  ... 

491 

9 

159 

4275 

718 

Nil 

Number  inspected  

491 

9 

159 

4275 

718 

Nil 

All  diseases 
EXCEPT 
Tuberculosis 
and 

Cysticerci 

whole  carcases 
condemned 

3 

4 

1 

5 

2 

Nil 

Carcases  of 
which  some 
part  or  organ 
!■  was  con- 
1 demned 

149 

! 

5 

8 

468 

' 

1 

61 

! Nil 

Percentage  of  the  number  in- 
spected affected  with  disease 
other  than  Tuberculosis  or 
Cysticerci  

30.96% 

j 

100%  i 

i 5.66% 

1 1 .06% 

; 

' 8.77Fq 

: ' 

i Nil 

whole  carcases 
condemned 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Tuberculosis 

ONLY 

Carcases  of 
which  some 
part  or  organ 
was  con- 
demned 

Nil  , 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

' 

1 

1 

Nil 

> 

E; 

Nil 

Percentage  of  the  number  in- 
spected affected  with  Tuber- 
culosis 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

! 

Nil 

Nil 

Carcases  of 
which  some 
part  or  organ 
was  con- 
demned 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil  | 

j 

j 

* 

Nil 

Nil 

Cysticercosis 

1 

Carcases  sub- 
mitted for 
treatment  by 
refrigeration 

Nil  i 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Generalised 
and  totally 
condemned 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Total  amount  of  Meat  and  Offal  condemned  at  slaughterhouses  2 tons 
9 cwts  106|-  lbs. 


— 85 — 


Celanedd  a Syrth  a archwiliwyd  a’r  cyfan  neu  ran  ohonynt  wedi  eu 
condemnio 


Gwertheg 
heb  | 
gynnwys  i 
buchod 

Buch- 

od 

Lloi 

Defaid 

ac 

\vyn 

jMoch 

Ceffyl- 
au 
l neu 
i Eraill 

Nifer  a laddwyd  

491  , 

9 1 

1S9 

4275  - 

' 718 

Dim 

Nifcr  a archwiliwyd  ... 

491 

9 

159 

4275  . 

718  , 

Dim 

Pob  clefyd 
HEBLAW 
Tuberculosis 
a 

Cysticerd 

Celanedd 
cyfain  a 
gondemniwyd 

3 ! 

1 4 ] 

1 

5 

2 | 

Dim 

Celanedd  y 
condemniwyd 
rhyw  ran 
neu  organ 
ohonynt 

149 

1 

5 : 

8 

468 

61 

Dim 

Canran  y nifer  a archwiliwyd 
ac  a effeithiwyd  gan  glefyd 
heblaw  Tuberculosis  neu  Cyst- 
icerd   

30.96%  | 

100% 

1 5.66% 

11.06%  i 

8.77<7<j 

Dim 

Tuberculosis 
YN  UNIG 

Celanedd 
cyfain  a 
gondemniwyd 

Dim 

Dim 

; Dim 

Dim  | 

Dim 

Dim 

Celanedd  y 
condemniwyd 
rhyw  ran 
neu  organ 
ohonynt 

Dim  | 

1 Dim 

Dim 

Dim 

i 

Dim 

Dim 

Canran  y nifer  a archwiliwyd 
a effeithiwyd  gan  Tuberculosis 

Dim 

1 

Dim 

Dim 

Dim  | 

Dim 

Dim 

Celanedd  y 
condemniwyd 
rhyw  ran 
neu  organ 
ohonynt 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Cysticercosis 

Celanedd  a 
gyflwynwyd 
i driniaeth 
oergell 

Dim  \ 

Dim 

| Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

A gyffred- 
inolwyd  ac  a 
gondemnisvyd 
yn  llwyr 

Dim  i 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Cyfanswm  y Cig  a Syrth  a gondemniwyd  mewn  lladd-dai  oedd  2 dunnell 
9 cant  106i  pwys. 


86- 


ICE  CREAM  MANUFACTURING  AND  RETAIL  PREMISES 

During  the  year,  one  new  premises  was  registered  for  the  storage 
and  sale  of  ice-cream,  bringing  the  total  number  registered  as  at  31st 
December,  1972  to  127. 

There  is  one  factory  at  Pendline  which  manufactures  a consider- 
able quantity  of  ice-cream  and  supplies  it  to  shops  all  over  West 
Wales  and  parts  of  England.  Fr'om  the  factory  approximately  sixty 
vans  operate  and  sell  the  product  at  most  of  the  beaches  in  South 
West  Wales.  The  plant  was  expanded  in  1971  to  allow  for  the 
manufacture  of  more  speciality  ice-cream,  lollies  and  family  blocks 
in  addition  to  ice-cream  for  wafers  and  cones.  Storage  accomm- 
odation was  also  increased. 

The  number  of  samples  taken  by  the  Public  Health  Inspectorate 
during  the  year  and  their  results  were  as  follows  : — 


1 

Grade 

No.  of  Samples 

1 

17 

2 

16 

3 

2 

4 



1 

_ il 

Grades  1 and  2 are  satisfactory  whereas  3 and  4 indicate  defic- 
iences  in  the  hygienic  quality  of  manufacture  and/or  sale  of  the 
finished  products. 

Four  Iced  lollies  were  also  analysed — all  proved  satisfactory  with 
a P..H.  value  of  less  than  4.5. 


POULTRY  INSPECTION 

Poultry  inspection  is  carried  out  by  the  Public  Health  Inspectors 
during  the  course  of  normal  food  hygiene  inspections  of  butchers  and 
grocers  shops,  especially  during  the  period  of  heavy  demand,  such  as 
at  Christmas  time,  when  numbers  of  fresh  birds  are  on  sale. 

One  large  poultry  processor  at  Clynderwen  breeds  approximately 
5,000  turkeys  and  kills  them  during  the  two  weeks  prior  to  Christmas. 
Suspect  birds  are  laid  aside  for  subsequent  examination  by  the  Public 
Health  Inspector  who  carried  out  five  visits  during  the  period  to  the 
said  premises. 


—87— 


ADEILADAU  GWEITHGYNHYRCHU  AC  ADWERTHU 

HUFEN-IA 

Yn  ystod  y flwyddyn,  cofrestrwyd  un  adeilad  newydd  i storio  a 
gwerthu  hufen-ia,  sy’n  gwneud  y cyfanrif  a gofreStrwyd  erbyn 
Rhagfyr  3 lain,  1972  yn  127. 

Mae  un  ffatri  ym  Mhentwyn  sy’n  gweithgyrihyrchu  llawer  iawn 
o hufen-ia  ar  gyfer  siopau  dros  holl  Orllewin  Cymru  a rhannau  o 
Loegr.  O’r  ffatri  hon  mae  tua  trigain  o faniau’n  mynd  allilan  ac  yn 
gwerthu  hufen-ia  ar  y rhan  fwyaf  o draethau  De-Orllewin  Cymru. 
Yn  ystod  1971  ehangwyd  y lie  er  mwyn  gallu  cynhyrchu  hufen-ia  o 
nodwedd  arbennig,  lolipops  a blociau  teulu  yn  ychwanegol  at  Hufen- 
ia  cyffredin.  Ychwanegwyd  hefyd  at  y lle-storio. 

Nifer  y sampiau  a gymerwyd  gan  y Swyddfa  Arolygwyr  Cy- 
hoeddus  yn  ystod  y flwyddyn,  a’u  carilyniadau  oedd  fel  a ganlyn  : — 


1 

Gradd 

-1 

Nifer  y Sampiau 

1 

17 

2 

16 

3 

2 

4 

1 

1 

Mae  graddau  1 a 2 yn  foddhaol  tra  bo  graddau  3 a 4 yn  dynodi 
diffvg  yn  ansawdd  hylendid  y gweithgynhyrchu  ac/neu  yng  ngwerth- 
iant  y cynnyrch  parod. 

Dadansoddwyd  pedwar  lolipop-ia  hefyd  ; roedd  v pedwar  yn 
foddhaol  gyda  gwerth  P.H.  yn  is  na  4.5. 


ARCHWILIO  DOFEDNOD 

Mae’r  Arolygwyr  Iedhyd  Cyhoeddus  yn  arohwilio  dofednod  fel 
rhan  o’u  gwaith  beunyddiol  o archwilio  hytlendid  bwyd  yn  y siopau 
rig  a siopau  groser,  yn  enwedig  yn  ystod  cyfnodau  mwyaf  prysur, 
megis  y Nadolig,  pryd  mae  llawer  iawn  o adar  fires  ar  werth. 

Mewn  un  lie  yng  Nghlynderwen  megir  cymaint  a 5,000  o dwrc- 
iod  y flwyddyn,  a Heddir  hwy  yn  ystod  y pythefnos  cyn  y Nadolig. 
Mae’r  rhai  amheus  yn  cael  eu  gosod  ar  naill  odhr  i’w  harchwiilio  gan 
yr  Arolygwr  Cyhoeddus  a fu’n  ymweld  a’r  lie  bum  gwaith  yn  ystod 
y pythefnos  hwnnw. 


— -88 — 


THE  LIQUID  EGG  (PASTEURISATION)  REGULATIONS, 

1963 

(i)  Number  of  egg  pasteurisation  plants  in  the  district  ) 

(ii)  Number  of  samples  of  liquid  egg  submitted  to  the  ) Nil 

Alpha-Amylase  test  ) 

MILK  SAMPLING 

The  licensing  Authority  for  the  area  is  the  County  Council,  and 
there  were  62  producer/  retailers  and  56  dealers  licensed  at  the  end 
of  the  year. 

The  actual  supervision  of  the  heat  treatment  plant  in  the  district 
is  the  responsiblity  of  the  County  Council  as  the  Food  and  Drugs 
Authority,  but  the  Rural  District  Council  is  concerned  with  all  other 
aspects  of  dairy  premises. 

In  order  to  avoid  unnecessary  duplication  of  visits  regarding 
milk  sampling,  there  has  been,  over  the  years  a standing  arrangement 
with  the  County  Council  and  the  Ministry  of  Agriculture,  Fisheries 
and  Food  whereby  milk  samples  taken  by  any  of  their  officers  for 
other  purposes  are  also  examined  for  Brucella  abortus  organisms. 
All  samples  are  subjected  to  the  Brucella  Ring  Test  and  any  positive 
results  are  immediately  brought  to  the  notice  of  this  department. 

Samples  of  milk  were  taken  by  the  Public  Health  Inspectorate 
during  the  year  and  were  submitted  to  the  Public  Health  Laboratory, 
Glangwili,  Carmarthen  for  analysis.  In  all  cases  the  Methylene  Blue 
and  Brucella  Ring  Tests  gave  satisfactory  results.  In  one  case  con- 
cerning possible  salinonell'a  infection  in  milk,  on  analysis  it  was  found 
that  no  organisms  of  the  salmonella  groups  were  found  to  be  present. 


FOOD  AND  DRUGS  ACT  AND  REGULATIONS 

The  Food  and  Drugs  Authority  for  the  area  is  the  County 
Council.  Mr.  E.  G.  Nicholls,  Chief  Trading  Standards  Officer,  of 
the  County  Council,  reports  as  follows  on  work  done  during  the  year 
in  the  area  of  the  Carmarthen  Rural  District  Council  under  the  Food 
and  Drugs  Act,  1955  and  the  various  Regulations  and  Orders  made 
thereunder  : — 

Two  hundred  and  eighteen  samples  of  foodstuffs  and  drugs  were 
procured  in  order  to  ascertain  Whether  they  were  free  from 


—89— 


RHEOLIADAU  YR  VVYAU  HYLIF  (PASTEUREIDDI  AD ) 1963 

(i)  Nifer  yr  offeriannau  pasteureiddio  wyau  yn  yr  ardal) 

(ii)  Niter  y samplau  wy  hylif  a roddwyd  i’r  prawf)  Dim 

Alpha-Amylase ) 


SAMPLAU  LLAETH 

Yr  awdurdod  trwyddedu  dros  yr  ardal  yw’r  Cyngor  Sir,  ac  roedd 
62  o gyn'hyrchwyr/ adwerthwy r a 56  o ddelwyr  llaeth  wedi  eu  trwydd- 
edu erbyn  diwedd  y flwyddyn. 

Cyfrifoldeb  y Cyngor  Sir  fel  yr  Awdurdod  Bwyd  a Chyffuriau 
yw  goruchwylio’r  offeriant  trin-a-gwres  yn  yr  ardal,  ond  y Cyngor 
Dosbarth  Gwledig  sy’n  gyfrifbl  am  bopeth  arall  ynglyn  a llaethddi. 

I osgoi  ymweliadau  di-angen  y mae  wedi  bod  ar  hyd  y blynydd- 
oedd,  gytundeb  sefydlog  rhwng  y Cyngor  Sir  a’r  Weinyddiaeth 
Amaeth,  Pysgodfeydd  a Bwyd,  lie  mae  samplau  llaeth  a gymerir  gan 
unrhyw  un  o swyddogion  y Weinyddiaeth  am  resymau  eraill,  hefyd 
yn  cael  eu  harchwilio  am  organebau  Brucella  Abortus.  Mae’r  hull 
samplau’n  cael  y Prawf  Cyldh  Brucella,  a hyslbysir  yr  adran  yn  ddi- 
oed  o unrhyw  ganlyniad  cadarnhaol. 

C>Tnerwyd  samplau  o laeth  gan  Swyddfa  Aro'lygwyr  Iechyd 
Cyhoeddus  yn  ystod  y flwyddyn,  ac  fe’u  cyflwynwyd  i’r  Labordy 
Iechyd  Cyhoeddus  Glangwili,  Caerfyrddin,  i’w  dadansoddi.  Gyda 
phob  un  ohonynt,  cafwyd  canlyfii'adau  boddhaol  i’r  Prawf  Methylene 
Glas  a’r  Prawf  Cylch  Brucella.  Gydag  un  sampl  lie  ofnid  bod  haiot 
salmonella  yn  y llaeth,  o’i  ddadansoddi,  cafwyd  nad  oedd  unrhyw  un 
o organebau’r  grwpiau  Salmonella  ynddo. 


DEDDF  A RHEOLIADAU  BWYD  A CHYFFURIAU 

Awdurdod  Bwyd  a Chyffuriau  yr  ardal  yw’r  Cyngor  Sir.  Mae 
Mr.  E.  G.  Nidholls,  Prif  Swyddog  Safonau  Masnach,  yn  rhoi’r 
adroddiad  canlynol  ar  y gwaith  a wnaed  yn  ystod  y flwyddyn  yn  ardal 
y Cyngor  Dosbarth  Gwledig  yn  61  y Deddf  Bwyd  a Chyffuriau  1955, 
a’r  gwahanol  Reoliadau  a Gordhmynion  a wnaed  ynddi. 

Derbyniwyd  dau  gant  a deunaw  o samplau  o fwydydd  a Chyffur- 
iau er  mwyn  gwneud  profion  i weld  os  oedd  unrhyw  lygredd 


■90 — 


adulteration  or  were,  in  any  respect,  unsatisfactory  in  compos 
itional  quality  and  purity. 

The  samples  comprised  : — One  hundred  and  forty-six  of  Milk  ; 
Ten  of  Alcoholic  Spirits  ; Eight  of  Ice  Cream  ; Six  each  of  Soft 
Drinks  and  Butter  ; Five  of  Fruit  Preserves  ; Three  each  of  Malt 
Vinegar  and  Canned  Milk  Pudding  ; Two  each  of  Cake  and 
Pudding  Mixtures,  Canned  Fish,  Canned  Fruits,  Canned  Baby 
Food,  Sausage,  Aspirin  Tablets  and  Iron  Tablets  ; One  each  of 
Sugar,  Ground  Cinnamon,  Dried  Potatoes,  Meat  Paste,  Choco- 
late Confectionery,  Faggots,  Butter  Confectionery,  Evaporated 
Milk,  Mayonnaise,  Cheese  Spread,  Pickled  Cockles,  Canned 
Meat,  Dried  Skimmed  Milk,  Sliced  White  Bread,  Olive  Oil, 
Zinc  and  Castor  Oil  Cream  and  Cream  of  Tartar. 

One  hundred  and  sixty-nine  of  the  above  samples  were  submitted 
to  the  County  Public  Analyst’s  Laboratory  for  examination  and 
analysis,  whereas,  thirty-nine  informal  samples  of  milk  and  ten 
informal  samples  of  alcoholic  spirits  were  tested  by  the  Food 
and  Drugs  Inspectors. 

None  of  the  milk  samples  was  found  to  contain  extraneous  water. 

Two  milk  samples  were  slightly  deficient  in  milk-fat  content 
(5%  and  l-|-%  respectively). 

Three  milk  samples  were  found  to  contain  traces  of  Penicillin. 
Having  regard  to  the  fact  that  these  were  the  first  occasions  for 
antibiotic  residues  to  be  found  in  milk  retailed  by  the  milk- 
producers  concerned,  it  was  decided  not  to  take  legal  action  but 
to  issue  a warning  in  each  case. 

A sample  of  Pork  Sausage  Meat  was  reported  to  be  slightly 
(1-1%)  deficient  in  Meat  content. 

Sliced  White  Bread,  which  was  the  subject  of  a complaint  by 
the  consumer,  was  found  to  be  contaminated  with  rust  stained 
dough.  The  complainant  was  not  prepared  to  become  involved 
in  Court  proceedings  and,  in  these  circumstances,  a severe  warn- 
ing was  given  to  the  bakery  firm  concerned. 

Iron  Tablets  submitted  as  a sample  were  found  to  contain  almost 
three  times  the  amount  of  copper  carbonate  declared  to  be  present  as 
an  adjunct.  The  Public  Analyst  stated  that  this  amount  of  copper 
carbonate  would  not  be  harmful  but  considered  it  necessary  to 


—91— 


ynddynt  neu  beidio,  neu  os  oedd  eu  hansawdd  a’u  puredd  yn 
anfoddhaol  mewn  unrfiyw  fodd. 

Y samplau  oedd  : — Cant  pedwardeg  chwech  o laeth  ; Deg  o 
Wirodydd  Alcoholaidd  ; Wyth  o Hufen-ia  ; Chwech  yr  un  o 
Ddiodydd  An-feddwol  a Menyn  ; Pump  o ffrwy.tlh  wedi  ei 
breserfio  ; Tri  yr  un  o F'inegr  Brag  a Phwdin  Llaeth  tun  ; Dau 
yr  un  o Gymysgedd  Tei'sen  a Phwdin,  pysgod  tun,  ffrwythau 
tun,  bwyd  tun  i fabanod,  Selsig,  Tabled]  Aspirin  a Thabledi 
Haeam  ; un  yr  un  o Siwgr,  Sinamon  Mai,  Tatws  Powdwr,  Past 
Gig,  Melysion  Siocoled,  Ffagodau,  Melysion  Menyn,  Llaeth  Tun, 
Mayonnaise,  Caws  Meddal,  Cocos  wedi  eu  Pi  do,  Cig  Tun, 
Powdwr  Llaeth  Sgim,  Bara  Gwyn  Tafellog,  Olew  yr  Olewydd, 
Enaint  Castor  a Sinic,  a Phowdwr  Tartar. 

Cyflwynwyd  cant  chwe  deg  a naw  o’r  samplau  uchod  i Labordy 
Dadansoddwr  Cyhoeddus  y Sir  am  archwiliad  a dadansoddiad, 
tra  bod  yr  Arolygwr  Bwydydd  a Chyffuriau  wedi  gwneud  pro- 
fion  ar  dri  deg  naw  o samplau  anffurfiol  o laeth,  a deg  o samplau 
anffurfiol  o wirodydd  alcoholaidd. 

Nid  oedd  unnhyw  un  o’r  samplau  llaeth  yn  cynnwys  dwr  am- 
herthynol. 

Roedd  dau  o’r  samplau  llaeth  ydhydig  yn  brin  o fraster,  y nail! 
yn  5%  a’r  Hall  yn 

Roedd  olion  Pencillin  mewn  tri  o’r  saniplau  llaeth.  Gan  mai 
hyn  oedd  y tro  cyntaf  i brofion  ddangos  bod  gweddillion  anti- 
biotig  yn  y llaeth  a werthir  gan  y cynhyrchwyr  llaeth  dan  sylw, 
penderfynwyd  i beidio  a dwyn  adhos  cyfreithiol  yn  eu  herbyn 
ond  i roi  rhybudd  i’r  tri. 

Roedd  sampl  o Gig  Selsig  Pore  ydhydig  yn  brin  o gig,  sef  1-2-%. 

Profwyd  bod  torth  wendafellog  sleisio,  y cwynodd  y prynwr  yn  ei 
dhylch,  wedi  ei  llygru  drwy  bod  y toes  wedi  dod  mewn  cysylltiad 
a rhwd.  Nid  oedd  y prynwr  yn  barod  i gymryd  rhan  mewn 
achos  cyfreithiol,  ac  felly,  dan  yr  amgylchiadau  hyn,  thoddwyd 
rhybudd  cadarn  i’r  cwmni  pobi  perthnasol. 

Profwyd  bod  tair  gwaith  gymaint  o garbonad  copr  yn  y sampl 
a gyflwynwyd  o dabledi  haeam,  na’r  hyn  a ddatganwyd  oedd  yn  bres- 
ennol  ynddynt.  Yn  61  y Dadansoddwr  Cyhoeddus,  nid  oedd  gymaint 
a hyn  o garbonad  copr  yn  niweidiol,  ond  roedd  o’r  farn  y dylid 


—92— 


criticise  such  a Wide  variation  from  the  amount  declared.  The  manu- 
facturers were  notified  of  the  Public  Analyst’s  findings  and  were 
instructed  to  check  on  the  effectiveness  of  rheir  quality  control  system. 
Another  sample  of  these  tablets,  taken  subsequently,  was  certified  to 
be  genuine.. 

All  the  other  samples  were  found  to  be  satisfactory  in  com- 
positional quality. 

The  Milk  (Special  Designation)  Regulations 

Ninety-nine  samples  of  milk  were  taken  from  licensed  milk- 
deailers  and  were  submitted  to  the  Public  Health  Laboratory,  Glan- 
gwili,  Carmarthen,  for  examination  under  the  appropriate  bacteriol- 
ogical tests  specified  in  the  above  Regulations.  The  results  of  the 
tests  carried  out  on  these  milk  samples  were  as  follows  : — 

Pasteurised  Milk 

Satisfied  both  Phosphatase  test  for  adequacy  of  heat  treat- 
ment and  Methylene  Blue  Test  for  bacteriological 

quality  47 

Failed  Methylene  Blue  Test  but  satisfied  Phosphatase  test 

54 


Untreated  Milk 

Satisfied  Methylene  Blue  Test  ...  ...  ...  ...  25 

Failed  Methylene  Blue  Test  ...  ...  ...  ...  2 

27 


Ultra  Heat  Treated  Milk 

Satisfied  the  Colony  Count  Test 13 

Failed  the  Colony  Count  Test  1 

14 


Sterilised  Milk 

Four  samples  were  taken  and  all  were  satisfactory  under  the 
prescribed  Turbidity  test. 

The  twenty-seven  samples  of  Untreated  Milk  were  also  examined 
for  Brucella  abortus  infection.  Three  samples  gave  positive  results 
under  the  Brucella  Ring  test  but  the  Milk  Culture  was  negative  in 
eadh  case. 


—93— 


beirniadu  bod  cymaint  o wahaniaeth  rhwng  y pwysau  o garbonad 
copr  oedd  yn  y tabledi  a’r  pwysau  a ddatganwyd  ganddyrtt.  Hys- 
byswyd  y gweichgynhyrdhwyr  o ddarganfyddiadau  Dadansoddwr  Cy- 
hoeddus,  a gofynnwyd  iddynt  sylwi’n  fanwl  ar  effeirhiolrwydd  eu 
system  o reoli  ansawdd  eu  tabledi.  Roedd  sampl  arall  o’r  tabledi 
hyn  a gymerwyd  ar  61  hynny,  fodd  bynnag,  yn  foddhaol.. 

Cafwyd  bod  yr  holl  samplau  eraill  yn  foddhaol. 

Rheoliadau  Llaeth  (Dynodiad  Arbennig) 

Cymerwyd  naw  deg  naw  o samplau  oddiwrth  gynhyrchwyr- 
llaeth  trwyddedig  ac  fe’u  cyflwynwyd  i’r  Labordy  lech  yd  Cyhoeddus, 
Glangwili,  Caerfyrddin,  am  archwiliad  dan  y profion  bacteriolegol 
arbennig  a nodir  yn  y Rheoliadau  uchod.  Roedd  canlyniadau’r  pro- 
fion hyn  ar  y samplau  llaeth  fel  a ganlyn  : — 

Llaeth  Pasteuredig 

Boddhau’r  prawf  Phosphatase  am  ddigon  o driniaeth 
gwres,  ac  i’r  Prawf  Methylene  Glas  am  ansawdd 
bacteriolegol  ...  ...  ...  ...  ...  ...  47 

Methu’r  Prawf  Methylene  Glas  ond  yn  boddhau’r  Prawf 
Phosphatase  

54 


Llaeth  Heb  ei  Drin 

Boddhau’r  Prawf  Methylene  Glas ...  25 

Methu’r  Prawf  Methylene  Glas  ...  ...  ...  ...  2 

27 


Llaeth  Wedi  ei  Drin  a Gwres  Uchel 

Boddhau’r  prawf  Colony  Count  ...  ...  ...  ...  13 

Methu’r  prawf  Colony  Count  ...  ...  ...  ...  1 

14 


Llaeth  wedi  ei  Ddiheintio 

Cymerwyd  pedwar  sampl  ac  roedd  y pedwar  yn  foddhaol  yn  61 
y prawf  Turbidity  penodedig. 

Archwiliwyd  y saith  ar  hugain  o samplau  o laeth  heb  ei  drin 
am  heintiad  Brucella  Abortus.  Roedd  tri  sampl  yn  gadarnhaol  yn 
61  y Prawf  Cylch  Brucella,  ond  roedd  y Prawf  Culture  yn  negyddol 
ymhob  un  ohonynt. 


—94— 


ENVIRONMENTAL  HEALTH— GENERAL 
Intensive  Poultry  Units 

Poultry  units  in  the  district  are  visited  regularly  and  there  were 
very  few  complafhts  regarding  these  units  during  the  year.  The 
company  have  to  carry  out  regular  disinfestation  treatments  and  they 
have  co-operated  with  the  Council  on  matters  which  had  to  be  attended 
to  at  Gelligaeros,  Cwmffrwd. 


CARAVAN  AND  CAMPING  SITES 

Caravan  and  camping  sites  are  an  important  part  of  tourism 
within  the  Council’s  area.  There  is  still  an  increasing  trend  towards 
touring  holidays  either  with  a touring  caravan,  a tent  or  by  making 
use  of  bed  and  breakfast  premises.  There  are  two  sites  in  the  area 
which  provide  superlative  facilities  for  campers  including  showers, 
wash  hand  basins,  hot  and  cold  water  and  washing  machines.  These 
adjoin  caravan  sites  which  cater  for  permanent  caravans,  touring 
caravans,  one  also  has  chalets.  Several  of  the  sites  cater  for  touring 
and  static  caravans.  The  high  standard  of  the  sites  is  a tribute  to 
the  site  operators  and  to  a uniform  system  of  enforcement  by  the 
public  health  inspectors.,  The  holiday  public  can  also  take  much  of 
the  credit  as  they  expect  and  ask  for  a high  standard.  The  result 
is  that  the  site  operators  have  provided  in  some  cases  additional 
amenities  above  the  already  high  standard  of  the  Rural  District 
Council’s  standard  site  licence. 


TABLE  OF  LICENSED  CARAVAN  SITES  STILL  OPERATING 
IN  CARMARTHEN  RURAL  DISTRICT  COUNCIL’S  AREA 

DURING  1972 


Number  on 


Address  Type  of  Site  Licences 

St.  Ishmaels  Caravan  Park,  Ferryside  Holiday  static  and  touring  310  + 

30  chalets 

Undercliffe,  Ferryside  Holiday  static  30 

Pibwrwen  Caravan  Site,  Croesyceil- 

iog  Residential  20 

Innisfree  Bungalow,  The  Green, 

Llanstephan  Holiday  static  7 

Sunrise  Bay  Caravan  Park,  Llan- 
stephan Holiday  static  58 

Waunygroes,  Llanybri  Holiday  static  30 

Parciau  Bach,  St.  Clears  Holiday  static  20 

Ants  Hill  Caravan  Park,  Laugharne  Holiday,  some  touring,  tent  60  + 

site  adjoining  60  tents 


—95— 


IECHYD  YR  AMGYLCHEDD— CYFFREDINOL 

Unedau  Dirddwys  i Ddofednod 

Ymwelir  yn  rheolaidd  a’r  unedau  dofednod  yn  yr  ardal  ac 
ydhydig  iawn  o gwynion  a fu  ynglyn  a’r  unedau  hyn  yn  ystod  y 
flwyddyn.  Mae’r  cwmni  yn  gofalu  bod  yr  adeiladau’n  cael  eu  di- 
heintio  yn  rheolaidd  ac  maent  wedi  cydweithredu  a’r  Cyngor  ar  fat- 
erion  oedd  angen  talu  sylw  iddynt  yng  Ngelligaeros,  Cwmffrwd. 


MEYSYDD  CARAFANAU  A GWERSYLLA 

Agwedd  bwysig  iawn  yn  y fasnach  dwristiaeth  yn  yr  ardal  hon 
yw  meysydd  carafanau  a gwersylla.  Mae  gwyliau  teithio  o fan  i fan 
yn  dod  yn  fwy  a mwy  poblogaidd.  Goresgynnir  y brob'lem  llety 
drwy  deithio  gyda  charafan  teithiol,  pabell,  neu  drwy  aros  y nos 
mewn  llefydd  gwely  a brecwast.  Mae  dau  faes  yn  yr  ardal  gyda 
dhyfleusterau  rhagorol  i wersyllwyr,  megis  cawodau,  basnau  golchi 
dwvlo,  dwr  twym  ac  oer  a pheriannau  golchi  dill'ad.  Mae’r  meysydd 
gwersylla  hyn  gerllaw  meysydd  carafanau  ar  gyfer  carafanau  sefydlog, 
carafanau  teithiol,  ac  mae  bythynod  yno  hefyd.  Mae  nifer  fawr  o’r 
meysydd  yn  darparu  ar  gyfer  carafanau  teithiol  a charafanau  statig. 
Mae  safon  udhel  y meysydd  yn  deyrnged  i berchnogion  v meysydd  ac 
i waith  yr  arolygwyr  iechyd  cyhoeddus  yn  sichhau  unffurfiaeth  safon 
ac  i’r  cyhoedd  yn  ogystal  am  fynnu  safon  uchel,  gyda’r  canlyniad  bod 
safon  uwch  o gyfleusterau  mewn  rhai  o’r  meysydd  na’r  safon  uchel 
sy’n  ofynnol  gan  drwydded  maes  Cyngor  Dosbarth  Gwledig  Caer- 
fyrddin. 


TABL  O FEYSYDD  CARAFANAU  TRWYDDEDIG  A OEDD 
YN  GWEITHREDU  YN  ARDAL  Y CYNGOR  YN  YSTOD 


Cyfeiriad 

Maes  Carafanau  Sant  Ishmael, 
Glan-y-Fferi 

Undercliffe,  Glan-y-Fferi 

Maes  Carafanau,  Pibwrwen, 
Croesyceiliog 

Innisfree  Bungalow,  Y Green,  Llan- 
steffan 

Maes  Carafanau  Sunrise  Bay,  Llan- 
steffan 

Waunygroes,  Llanybri 

Parciau  Bach,  San  Cler 

Maes  Carafanau  Ants  Hill,  Lacham 


Math  o Faes  Trwyddedau 

Statig  a theithiol  ar  gyfer  310  + 
gwyliau  30  o fythynod 

Statig  ar  gyfer  gwyliau  30 

Preswyl  20 

Statig  ar  gyfer  gwyliau  7 

Statig  ar  gyfer  gwyliau  58 

Statig  ar  gyfer  gwyliau  30 

Statig  ar  gyfer  gwyliau  20 

Carafanau  Gwyliau,  rhai 

teithiol,  maes  pebyll  yn  60  + 

ymyl  60  o bebyll 


96— 


Glanymor  Country  Club,  Laughame 

Broadway  Caravan  Park,  Laughame 
New  Inn,  Pendine 
Silverdale,  Pendine 
Beach  Hotel,  Pendine 
Windsor  Caravan  Site,  Pendine 

Grove  Caravan  Park,  Pendine 
Red  Roses  Caravan  Park,  Red  Roses 
Westover  Caravan  Site,  Whitland 

Station  Garage  Caravan  Site,  Whit- 
land 

New  Inn,  Amroth 
Llandre  Farm,  Egremont 
Llwyn-y-Coed,  Egremont 
Mill  Garage,  Laughame 


Holiday  static.  Site  for  13 


undeveloped  10 

Holiday  static,  touring  12 

Holiday  static  7 

Holiday  static  66 

Holiday  static  6 

Holiday  static,  touring  and  300 4- 
tenting  60  tents 

Holiday  static  and  touring  60 

Holiday  static  25 

Holiday,  touring  permanent 

gypsies  and  travellers  25 

Holiday,  touring  and  permanent  15 

Holiday  static  and  touring  100 

Holiday  static  and  touring  12 

Holiday  static  and  touring  22 

Permanent  8 


GYPSY  AND  PERMANENT  SITE 

One  of  the  Whitland  sites  Westover  Caravan  Site  caters  for 
permanent,  touring  and  gypsy  caravans  and  is  provided  with  facilities 
required  by  the  standard  R.D.C.  site  licence. 

There  has  been  no  gypsy  problem  during  the  year  as  gypsies  are 
catered  for  at  the  Whitland  permanent  site.  The  travellers  and 
gypsies  are  glad  to  have  the  site  with  its  amenities  and  are  glad  to 
p'ay  their  site  rental. 


OFFICES,  SHOPS  AND  RAILWAY  PREMISES  ACT, 

1963 

During  the  year,  128  visits  of  all  kinds  (including  general  in- 
spections) were  made  by  the  Public  Health  Inspectors  to  registered 
premises,  under  the  provisions  of  the  above  Act.  Contraventions, 
where  observed,  were  brought  to  the  attention  of  the  owners  or 
occupiers  concerned. 

One  accident  was  reported  and  investigated. 

The  accident  occurred  in  a paint  warehouse.  A tin  of  paint 
was  knocked  off  a high  shelf  seven  feet  onto  the  head  of  another 
workman..  The  wound  needed  several  stitches  before  the  workman 
could  return  to  work. 


—97— 


Clwb  Gwlad  Glanymor,  Lacham 

Statig  ar  gyfer  gwyliau.  Maes 

i 13  heb  ei  ddatblygu 

10 

Maes  Carafanau  Broadway,  Lacham 

Statig  a Theithiol  ar  gyfer 

gwyliau 

12 

Tafarn  Newydd,  Pentwyn 

Statig  ar  gyfer  gwyliau 

7 

Silverdale,  Pentwyn 
Gwesty’r  Beach,  Pentwyn 

Statig  ar  gyfer  gwyliau 

66 

Statig  ar  gyfer  gwyliau 

6 

Maes  Carafanau  Windsor,  Pentwyn 

Statig  a theithiol  ar  gyfer 

300+ 

gwyliau  a gwersylla  60  o 

bebyll 

Maes  Carafanau  Grove,  Pentwyn 

Statig  a theithiol  ar  gyfer 

gwyliau 

60 

Maes  Carafanau,  Red  Roses 

Statig  ar  gyfer  gwyliau 

25 

Mae§  Carafanau  Westover,  Hen-Dy- 

Rhai  gwyliau,  teithiol, 

Gwyn 

sefydlog,  sipsiwn  a 
theithwyr 

25 

Maes  Carafanau  Station  Garage 

Carafanau  gwyliau,  teithiol  a 

sefydlog 

15 

New  Inn,  Amroth 

Statig  a Theithiol  ar  gyfer 

gwyliau 

100 

Fferm  Llandre,  Egrwnt 

Statig  a Theithiol  ar  gyfer 

gwyliau 

12 

Llwyn-y-Coed,  Egrwnt 

Statig  a Theithiol  ar  gyfer 

gwyliau 

22 

Mill  Garage,  Lacharn 

Sefydlog 

8 

MAES  CARAFANAU  SIPSIWN  A CHARAFANAU 

SEFYDLOG 

Mae  un  maes  yn  Hen  Dy  Gwyn  sy’n  darparu  ar  gyfer  carafanau 
sefydlog,  carafanau  teithiol  a oharafanau  sipsiwn,  gyda  diyfleus'terau 
sy’n  cyfateb  i safon  trwydded  maes  Cyngor  Dosbarth  Gwledig. 

Nid  oes  problem  sipsiwn  wedi  codi  yn  ystod  y flwyddyn  gan 
bod  maes  ar  eu  cyfer  yn  Hen  Dy  Gwyn.  Mae’r  teithwyr  a’r  sipsiwn 
yn  gwerfhfawrogi’r  maes  hwn  gyda’r  cyfleusterau  sydd  yno,  ac  yn 
barod  iawn  i dalu’r  rhent  am  aros  yno. 

DEDDF  SWYDDFEYDD,  SIOPAU  AC  ADEELADAU 
RHEILFFYRDD,  1963 

Yn  ystod  y flwyddyn,  talwyd  128  o ymweliadau  o bob  math 
(gan  gynnwys  arChwiliadau  cyffredinol)  gan  yr  Arolygwyr  Iec'hyd 
Cyhoeddus,  i adeiladau  trwyddedig  yn  61  gofynion  y Ddeddf  uchod. 
Lie  gwelwyd  troseddau,  tynnwyd  sylw’r  perchnogion  neu’r  deiliad 
priodol  iddynt. 

Hysbyswyd  un  ddamwain,  a gwnaed  ymholiadau  ynglyn  a hi. 

Digwyddodd  y ddamwain  mewn  warws  paent,  pan  syrthiodd  tin  o 
baent  gan  un  o’r  gweichwyr  oddiar  silff  udhel  saith  troedfedd  gan 
lanio  ar  ben  gweithiwr  arall  ac  achosi  clwyf  a oedd  angen  saith 
pwyth  cyn  y gallai’r  gweithiwr  hwnnw  ddychwelyd  i’w  waifh. 


-98- 


SAMPLING  OF  WATER  SUPPLIES 

Numerous  samples  of  public,  private  and  farm  water  supplies 
were  taken  by  the  Public  Health  Inspectors  during  the  year  now  under 
review.  These  were  submitted  to  the  Public  Analyst  at  Bank  Lane, 
Carmarthen  for  bacterioligical  examination. 

The  following  table  summarises  the  number  of  samples  from 
public  supplies  submitted  for  analysis  : — 


Source 

No.  of  Samples 

. i 

Satisfactory 

Unsatisfactory 

Total 

Blaenycoed  Village  Supply  ... 

1 1 

, 

1 

Eastern  Area  Supply  .... 

i 7 

1 

8 

Cwmfelinboeth  Village  Supply 

1 

| 

1 

Whitland  including  Morfa  Bychan 
Supply  ....  ../ 

7 

7 

Llawddog  Supply 

1 

— 

1 

Towy  Water  Scheme  Supply  .... 

18 

3 

21 

Eight  samples  from  supplies  were  submitted  for  chemical 
analysis. 


—99— 


SAMPLAU  CYFLENWADAU  DWR 

Cymerwyd  nifer  fawr  o samplau  o gyflenwadau  dwr  cyhoeddus, 
preifat  a fferm,  gan  yr  Arolygwyr  Iechyd  Cyhoeddus  yn  ystod  y 
flwyddyn  dan  sylw.  Cyflwynwyd  chain  i’r  Dadansoddwr  Cyhoeddus 
yn  Lon  y Banc,  Caerfyrddin,  am  archwiliad  bacteriolegol. 

Ceir  crynodeib  yn  y dabl  isod  o’r  nifer  o samplau  o gyflenwadau 
cyhoeddus  a gyflwynwyd  am  ddadansoddiad  : — 


Ffynhonnell 

Nifer  o 

' 

Samplau 

“ * 

Cyfan- 

rif 

Boddhaol 

Anfoddhaol 

Cyflenwad  Pentref  Blaenycoed 

1 



1 

Cyflenwad  Rhanbarth  Dwyreiniol  ... 

7 1 

1 

8 

Cyflenwad  Pentref  Cwmfelinboeth  ... 

1 

— 

1 

Hen  Dy  Gwyn  gan  gynnwya 
Cyflenwad  Morfa  Bychan  ... 

7 

7 

Cyflenwad  Llawddog  ... 

1 

— 

1 

Cyflenwad  Cynllun  Dwr  Tywi 

18 

3 

21 

• 

Cyflwynwyd  wyth  samp'l  o gyflenwadau  cyhoeddus  ar  gyfer 
dadansoddiad  cemegol. 


-100- 


PUBLIC  CONVENIENCES 

There  are  at  present  in  the  Council’s  area  13  public  conveniences 
situated  as  shown  in  the  table  below  : — 


Facilities  provided  in  Council  owned  Public  Conveniences 


Location 

GE1 

l, 

'ITS 

LADIES 

Water  | 

Closets1!  Urinals 

i, 

Washing 

Facilities 

Water 

Closets 

Washing 

Facilities 

Cefneithin 

1 

3 Stalls 

tap  over  gully 
! in  water  closet 
compartment 

2 

Cold  water  tap 
over  gully  in  one 
! compartment 

Drefach 

1 

1 3 Stalls 

i • i — 

tap  over  gully 
i in  water  closet 
compartment 

2 

Ferryside 

2 

3 Stallsi 

1 wash  hand 
1 basin  with  hot 
& cold  water 
1 facilities 

4 

1 

1 wash  hand 
basin  with  hot 
! & cold  water 

Gorslas 

1 

' 1 

1 3 Stalls  |i  tap  over  gully 
| j in  water  closet 

| compartment 
! 

2 

f 

The  Green 
Llanstephan 

1 

5 Stalls 

1 wash  hand 
basin  with  hot 
& cold  water 
facilities 

3 

' 

1 cold  water  tap 
over  gully  in  one 
i w.c.  conmpartment 
1 corner  wash 
hand  basin  with 
hot  and  cold 
water  facilities 

Laughame 

1 

3 Stalls ,[ 

] 

„ 1 

1 wash  hand 
basin  with  hot 
& cold  water 
facilities 

2 

1 wash  hand 
basin  with  hot 
& cold  w^ter 
facilities 

Llanboidy 

1 

. 

3 Stalls  | 1 wash  hand 
f basin  with  hot 
1 & cold  water 
[ facilities 

1'  ■ 

2 

1 wash  hand 
basin  with  hot 
& cold  water 
facilities 

Pendine  Cliff 
adjoining 
Spring  Well  Inn 

2 

1 

2 Stalls  J 

..  | 

4 

— 

Pendine 
Car  Park 

2 

1 

2 Stalls  | 1 wash  hand 
i basin  with  hot 
I & cold  water 
|i  facilities 

3 

1 wash  hand 
basin  with  hot 
& cold  water 
facilities 

—101— 


CYFLEU STERAU  CYHOEDDUS 

Mae  13  o gyfleusterau  cyhoeddus  ar  hyn  o bryd  yn  ardal  y 
Cyngor  wedi  eu  lleoli  fel  y dengys  y dabl  isod  : — 


Cyfleusterau  Cyhoeddus  y Cyngor 


Lleoliad 

DY1 

ft ; 

uon 

MERCHED 

Close- 
dau 
Dwr  i 

Pisle- 

oedd 

Cyfleusterau 

Golchi 

Close- 

dau 

Dtfr 

Cyfleusterau 

Golchi 

Cefneithin 

' I 

1 i 

1 

3 Cor  \ 

I 

tap  dros  gyli 
: yn  y rhan 
closed  d#r 

2 ! 

tap  d\vr  oer 
dros  gyli  mewn 
1 rhan 

Drefach 

1 | 3 Cor  j'  tap  dros  giyli 

it  l yn  y rhan 

| !'  closed  dwr 

2 l 

— 

Glan-y-Fferi 

Ij, 

2 J 3 Cor  j 1 basn  golchi 
| dwylo  gyda 

f | d^r  twym  ac 

I'oer 

4 i 

1 basn  golchi 
i dwylo  gyda  dwr 
twym  ac  oer 

Gorslas 

1 1 

| 

i 3 Cor  ' 

! 

tap  dros  gyli 
yn  y rhan 
closed  dwr 

2 

— 

Y Green 
Llansteffan 

1 i 

i 

! 

5 Cor 

; 

1 basn  golchi 
dwylo  gyda 
d-ftr  twym  ac 
loer 

3 j 

1 

1 tap  dftr  oer 
dros  gyli  mewn 
un  adran  closed 
1 d&r.  Un  basn 
cornel  i olchi 
1 dwylo  gyda  thap 
[ dtfr  oer 

Lacham 

l i 

3 Cor 

j 

, 

1 'basn  golchi 
1 dwylo  gyda 
d\frr  twym  ac 
oer 

1 11 
2 

1 

Un  basn  golchi 
dwylo  gyda  d#r 
l twym  ac  oer 

Llanboidy 

l 

! 3 Cor 

[ 

■ 

1 basn  golchi 
dwylo  gyda 
i d$r  twym  ac 
1 oer 

2 

Un  basn  golchi 
; dwylo  gyda  d&r 
i twym  ac  oer 

i 

Craig  Pentwyn 
yn  ymyl 
Spring  Well  Inn 

2 

2 Cor 

| 

4 

- 

i .... 

Maes  Parcio 
Pentwyn 

2 

2 Cor 

[ 

1 

1 ba§n  golchi 
dwylo  gyda 
■ d&r  twym  ac 
i oer 

3 

1 

( Un  basi*golchi 
i dwylo  gyda  d\frr 
twym  ac  oer 

—102 


Pontyates 

1 

3 Stalls 

— 
tap  over  gully 
in  w.c.  com- 
partment 

2 

1 cold  water  tap 
over  gully 

. 

St.  Clears 

1 

6 Stalls 

1 cold  water 
tap  in  urinal 
section 

2 

1 wash  hand 
basin 

The  Village 
Llanstephan 

1 

3 Stalls 

tap  over  gully 
in  water  closet 
compartment 

2 

1 cold  water  tap 
one  over  gully 
in  w.c.  com- 
partment 

Whitland 

2 

4 Stalls 

1 cold  water 
in  water  closet 
compartment 

3 

• 

! 

1 wash  hand 
basin 

r • . 

—103— 


Pontiets 

1 

. 1 

3 Cor  tap  dros  gyli 
| yn  y rhan 
| closed  dwr 

2 

Un  tap  dwr  oer 
dros  gyli 

San  Cler 

1 

6 Cor  ( 

Un  tap  dwr  oer 
gyda’r  pisle- 
oedd 

2 

Un  basn  golchi 
dwylo 

Y Pentref 
Llansteffan 

1 

3 Cor 

tap  dros  gyli 
yn  y rhan 
closed  dwr 

2 

Un  tap  d&r  oer 
dros  gyli  yn  adran 
closed  dwr 

Hen  Dy  Gwyn 

2 



4 Cor 
— 

i ■ ■ 

Un  tap  dwr  oer 
yn  y rhan 
closed  dwr 

1 

3 

Un  basn  golchi 
dwylo 

104— 


ATMOSPHERIC  POLLUTION 

During  Che  year,  Che  department  continued  to  assist  the  Depart- 
ment of  Trade  and  Industry,  in  the  National  Survey  of  Smoke  and 
Sulphur  Dioxide  Emission  by  the  operation  of  measuring  apparatus 
at  LTawddog  Pumping  Station,  Peniel,  the  results  of  which  were  sent 
each)  month  to  the  Warren  Spring  Laboratory,  Stevenage.  Returns 
of  results  were  received  on  a monthly  basis  for  the  site  and  for  the 
country  as  a whole  each  year. 

Pollution  of  the  atmosphere  by  sulphur  dioxide  and  smoke  at 
the  site  was  found  to  be  minimal  compared  with  heavy  industrialised 
areas. 

The  main  source  of  pollution  again  stemmed  from  mineral 
processing  plants,  typically  those  supplying  roadstone.,  Complaints 
of  this  nature  were  investigated  and  referred  to  the  Alkali  inspectorate. 

Surveillance  of  smoke  emissions  from  chimneys  and  other  sources 
continued,  and  in  cases  where  pollution  occurred  the  Management 
or  Operators  were  instructed  to  rectify  the  situation  and  warned  about 
the  consequences  of  further  emissions. 


NOISE 

If  an  analysis  were  made  of  the  increase  in  noise  in  the  environ- 
ment, the  results  would  show  a dramatic  increase  in  the  proportion 
of  vehicular  noise  compared  with  other  extraneous  noise  emissions 
throughout  the  district. 

AH  complaints  were  investigated  thoroughly  and  advice  given  in 
a number  of  cases  regarding  the  prevention  of  and  methods  available 
for  the  reduction  of  the  nuisance.  Noise  of  cattle  kept  overnight  in 
local  markets,  and  also  from  a public  house  were  dealt  with  by  the 
department. 

Noise  and  vibration  arising  from  blasting  operations  at  quarries 
was  monitored  by  the  department  throughout  the  year  and  in  cases 
where  it  was  thought  that  excessive  Charges  had  been  used,  a report  of 
the  circumstances  was  made  to  the  Mines  and  Quarries  Inspectorate. 

Administration  of  the  Factories  Act,  1961 

Duties  of  the  Council  under  the  Factories  Acts  have  been  carried 
out  by  the  Public  Health  Inspectors  as  part  of  their  routine  work, 
and  a close  liaison  has  been  maintained,  as  in  former  years  with  the 
District  Inspector  of  Factories. 


— il05i — 


LLYGREDD  YN  YR  AWYR 

Yn  ystod  y flwyddyn,  parhaodd  yr  adran  i gynorthwyo’r  Adran 
Fasnach  a Diwydiant  yn  yr  Arolwg  Cenedlaethol  o ryddhad  mwg  a 
sulphur  dioxide,  drwy  gadw  mesurydd  yng  Ngorsaf  Pympio  Llaw- 
ddog,  Peniei  ac  anfon  y canlyniadau  bob  mis  i Labordy  Warren 
Spring  yn  Stevenage.  Mae’r  labordy  honno  yn  cyhoeddi  bob 
bhvyddyn  y canlyniadau  misol  ar  gyfer  pob  safle  unigoJ.  ac  ar  gyfer 
Prydain  gyfan. 

Gwelwyd  mai  yohydig  i:awn  oedd  y llygredd  yn  yr  awyr  gan 
sulphur  dioxide  a mwg  o’i  gymharu  ag  ardaloedd  diwydiannol  mawr. 

Unwaith  yn  rhagor,  yr  offeriannau  prosesu  mwynau  oedd  yn 
bennaf  gyfrifol  am  lygru'r  awyr,  yn  enwedig  y rhai  hynny  sy’n  cyn- 
hyrchu  cerrig  ffordd.  Gofalwyd  bod  polb  cwyn  yn  ymwneud  a 
llygredd  yn  yr  awyr  yn  cael  y sylw  dyladwy  cyn  eu  cyfeirio  i Swydd- 
fa’r  Arolygwyr  Alkali. 

Mewn  achosion  lie  roedd  mwg  o simneiau  ac  yn  y blaen  yn 
achosi  llygredd,  gorchmynwyd  y Rheolwyr  neu’r  Gweithredwyr  i 
union’r  sefyllfa,  a rhybuddiwyd  hwy  o’r  canlyniadau  petaent  yn 
gwrthod  gwneud  hynny. 


SwN 

Pe  dadansoddid  y cynnydd  a fu  yn  ddiweddar  mewn  swn  yn  ein 
hamgylchedd,  byddai’r  canlyniadau’n  sicr  o ddangos  cynnydd  syl- 
weddol  yng  nghvfartaledd  swn  moduron  o’i  gymharu  a swnau  eraill 
a glywir  yn  feunyddiol  yn  yr  ardal  hon. 

Gwnaed  ymchwiliad  manwl  i bob  cwyn  a rhoddwyd  cyngor 
mewn  nifer  o achosion  ar  sut  i atal  swn  a’r  dulliau  sydd  ar  gael  i 
leihau  swn.  Bu’r  adran  yn  delio  a swn  gwartheg  a gedwir  dros 
nos  mewn  marchnadau  lleol,  a swn  o dafam. 

Yn  ystod  y flwyddyn,  mesurwyd  y swn  a dirgrynu  sy’n  digwydd 
oherwydd  ffrwydro  mewn  chwareli  a lie  bernid  bod  gormod  o 
ffrwydriadau  wedi  eu  defnyddio,  cyflwvnwyd  adroddiad  o’r  amgylch- 
iadau  i’r  Swyddfa  Arolygwyr  Mwyngloddiau  a Chwareli. 

Gweinyddu’r  Ddeddf  Ffatrioedd  1961 

Cyflanwyd  dyletswyddau’r  Cyngor  yn  61  y Deddfau  Ffatrioedd 
gan  yr  Arolygwyr  Iechyd  Cyhoeddus  fel  rhan  o’u  gwaith  beunyddio1!, 
ac  mae  cydweithrediad  agos  wedi  parhau  fel  yn  y blynyddoedd  cynt, 
gydag  Arolygwr  Dosbarth  y Ffatrioedd. 


— 106' 


PART  1 OF  THE  ACT 


1.  Inspections  for  purposes  of  provisions  as  to  health  (including 
inspections  made  by  Che  Public  Health  Inspectors). 


Number 

on 

Register 

Number  of 

1, 

Premises 

Inspections 

Written 

Notices 

Occupiers 

Prosecuted 

(i) 

Factories  in  which  Sec- 
tions 1,  2,  3,  4 and  6 
are  to  he  enforced  by 
Local  Authorities 

2 

6 

Nil 

Nil 

(ii) 

Factories  not  included 
in  (i)  in  which  Section 
7 is  enforced  by  the 
Local  Authority 

109 

58 

Nil 

Nil 

(iii) 

Other  premises  in  which 
Section  7 is  enforced 
by  the  Local  Auth- 
ority (excluding  out 
workers  premises) 

Nil 

1 

1 

. 

Nil  3 

Nil  | 

Nil 

Total 

111 

64  I 

Nil  | 

Nil 

2.  Cases  in  which  defects  were  found. 


Number  of  cases 

in  which  defects 

No.  of 

were  found 

cases  in 

Particulars 

1, 

1 

Referred 

which  pro- 

| 

i 

\ 

To  H.M.  j By  H.M. 
Inspector  Inspector 

secutions 

Found 

i Remedied 

were 

i 

instituted 

Sanitary  Conven- 

1 

1 

1 

iences  (S.7.)  ... 

1 

Nil 

(a)  Insufficient 

(b)  Unsuitable 

Nil 

Nil 

j 

Nil 

■Nil 

Nil 

or  defective 

1 

| 1 

Nil 

Nil 

(c)  Not  separate 

• 

for  Sexes  ...  . 

Nil 

[ Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Total  ... 

1 

T . 

Nil 

Nil 

Nil 

PART  VIII  OF  THE  ACT— OUTWORK 

(Section  133  and  134) 

The  return  required  under  Part  VIII  of  the  Act  is  “Nil”. 


—107— 


RHAN  I O’R  DDEDDF 


1.  Arolygiadau  er  mwyn  darparu  ar  gyfer  iechyd  (gan  gynnwys 
arolygiadau  a wnaed  gan  yr  Arolygwyr  Iechyd  Cyhoeddus). 


Nifer  ar 
y Gofrestr 

Nifer  y(r) 

Adeiladau 

Arolygiadau 

Hysbysiadau 

Ysgrifenedig 

Deiliaid  a 
erlynwyd 

(i) 

Ffatrloedd  lie  mae  Ad- 
rannau 1,  2,  3,  4 a 6 
i’w  gorfodi  gan  Aw- 
durdodau  Lleol 

2 

6 

Dim 

Dim 

(ii> 

Ffatrloedd  na  chynhwys- 
wyd  yn  (i)  lie  gorfodir 
Adran  7 gan  yr  Aw- 
durdod  Lleol 

109 

58 

Dim 

Dim 

(iii) 

Adeiladau  era  ill  lie  gor- 
fodir Adran  7 gan  yr 
Awdurdod  Lleol  (heb 
gynnwys  adeiladau 

gweithwyr  allan) 

Dim 

Dim  ! 

Dim 

Dim 

Cyf  anrif 

111 

64 

Dim 

Dim 

2.  Achosion  lie  cafwyd  diffygion. 


Nifer  yr  achosion  lie  cafwyd  diffygion 

Nifer  yr 

Manylion 

Cafwyd 

Unionwyd 

Cyfeiriwyd 
I Arolyg-  | Gan 
wr  Ei  i|  Arolygwr 
Mawrhydif  Ei 

if  Mawrhydi 

......  A 

achosion 
y dygwyd 
erlyniadau 
yn  eu 
herbyn 

Cyfleusterau  iech 
ydol  (A. 7.)  ... 
(a)  Annigonol 

Dim 

Dim 

Dim 

1 

1 

t Dim 

Dim 

(b)  Anaddas 
neu  diffygiol 

1 

1 

Dim 

} 

1 Dim 

D]m 

(c)  Heb  fod  ar- 
wahan  i’r 
ddau  ryw... 

Dim 

■ 

Dim 

Dim 

1 

1 

| Dim 

|i 

Dim 

Cyf  anrif 

1 

1 

Dim 

Dim 

Dim 

RHAN  VIII  O’R  DDEDDF— GWAITH  ALLAN 

(Adrannau  133  a 134) 

Y dychweliad  gofynnal  yn  61  Rhan  VIII  o’r  ddeddf  yw  “Dim”. 


—108- 


PUBLIC  HEALTH  INSPECTION  OF  THE  AREA 

(Summary  of  Visits  and  Inspections) 

PUBLIC  HEALTH  ACT 

Tenting  Sites  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  7 

Caravan  Sites  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  74 

Caravan  Sites — Gypsies  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 

Dangerous  Structures  ...  ...  ...  ...  ...  ...  13 

Defects  and  Repairs  ...  ...  ...  ...  ...  ...  144 

Drainage  . ..i  ..j  ...  ...  ...  ...  ...  ...  327 

Filthy  Premises  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  23 

Verminous  Premises  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3 

Health  Education  ...  ...  ..j  ...■  ...  ...  ...  2 

Accumulations  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  21 

Keeping  of  Animals  ...  ...  ...  ...  ...  ...  36 

Noise  Complaints  ..<  ...  ...  ...  ...  ...  ...  12 

Watercourses  and  Streams  ...  ...  ...  ...  ...  ...  32 

ATMOSPHERIC  POLLUTION 

Nuisances  from  Smoke  ...  ...  5 

Nuisances  from  grit  and  dust  ...  ...  ...  ...  ...  71 

Nuisances  from  effluvia  ...  ..j  . ..  ...  ...  ...  17 

Smoke  and  S02  Apparatus  (National  Survey)  ...  ...  ...  43 

INFECTIOUS  DISEASES 

Enquiries  ....  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  16 

HOUSING  (GENERAL) 

Qualification  Certificates  ...  ...  ...  ...  9 

Improvement  Grants  and  Whitland  General  Improvement  Area  1419 
Land  Charges  Searches  ...  ...  ...  ...  ...  ...  119 

Overcrowding  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  2 

Unfit  House  Inspection  ...  ...  ...  ...  43 

Work  in  progress  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  20 

HOUSING  MANAGEMENT 

Interviewing  Applicants  ...  ...  ...  ...  ...  ...  785 

Transfer  Investigations  ...  ...  ...  ...  ...  ...  84 

General  Management  Visits  ...  ...  ...  ...  ...  2473 

MISCELLANEOUS 

Public  Conveniences  ...  ...  ...  ...  ...  ...  50 

Refuse  Collection  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  1 

Refuse  Disposal  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  33 

Rodent  Control  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  21 

Swimming  Pool  (School)  ...  ...  ...  ...  ...  ...  — 

Foreshore  Inspection  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 

Offices,  Shops  and  Railway  Premises  Act,  1963  ...  ...  55 

Factories  Acts  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  64 


—109— 


AROLYGU  IECHYD  CYHOEDDUS  YR  ARDAL 

(Crynodeb  o Ymweliadau  ac  Arolygiadau) 


DDEDDF  IECHYD  CYHOEDDUS 

Meysydd  Pebyll 

7 

Meysydd  Carafanau 

74 

Meysydd  Carafanau — 'Sipsiwn 

8 

Adeiladwaith  Beryglus 

13 

Beiau  a diffyg  atgyweirio  ... 

144 

Traeniad 

327 

Adeiladau  Budreddus 

. . J . . . ... 

23 

Adeiladau  Ferminog 

3 

Addysg  Iechyd 

2 

Cronniadau  ... 

21 

Cadw  Anifeiliaid  ... 

36 

Cwynion  Swn 

12 

Rhediadau  Dwr  a Nentydd 

32 

LLYGREDD  AT MOSFFER JG 

Poendod  Mwg 



5 

Poendod  grit  a llwch 

71 

Poendod  effluvia  ... 

17 

Mwg  a Chyfarpar  S02  (Arolwg  Cenedlaethol) 

... 

43 

CLEFYDAU  HEINTUS 

Ymholiadau 

... 

16 

ANHEDDU  (CYFFREDINOL) 

Tystysgrifau  Cymhwyster  ... 

9 

Grantiau  Gwella  a Rhanbarth  Gwelliant  Cyffredinol  Hen 

Dy 

Gwyn  . . .! 

1419 

Chwiliadau  Pridiannau  Tir 

...  ...  ... 

119 

Gorlenwi 

2 

Arolygu  Tai  Anaddas 

43 

Gwaith  sydd  ar  y gweill  ... 

20 

RHEOLI  TAI 

Rhoi  Cyfweliad  i Ymgeiswyr 

...  ...  .... 

... 

785 

Archwilio  Trosglwyddiadau 

84 

Ymweliadau  Rheoli  Cyffredinol  ... 

... 

2473 

AMRYWIOL 

Cyfleusterau  Cyhoeddus  ... 

50 

Casglu  Sbwriel 

1 

Gwaredu  Sbwriel  ... 

33 

Rheoli  Cnofilod 

21 

Pwll  Nofio  (Ysgol)  

— 

Arolygu  Traethau  ... 

8 

Deddf  Swyddfeydd,  Siopau  ac  Adeiladau  Rheilffordd,  1963 

55 

Deddf  Ffatrioedd  ...  ..« 

...  ...  ... 

. . . 

64 

■ 

•■  • • • 


> 

■ 


